GUNNAR DAL 






RIT GUNNARS DAL: 

Vera, 1979. 

Sfinxinn, 1953, 2. ilíg., 1954. 

Rödd hidlands, 1953. 

Peirspádu (stjömurnar, 1954. 
Sókrates, 1957. 

Spámaðurinn, þýdd ljóð. 1958.2. úcg. 1975, 
3. útg. 1979,4. útg. 1982. 
Októbcrlfód, 1959. 

Lcitin ad Adtti, 1961. 

Tveir heimar, 1961. 

Líf og dauði r 1961. 

Ifinn hvíli lótus, 1962. 

Yogasútra Patanjaiis, 1962. 

Sex indversk Jteimspekikerfi, 1962. 
Griskir heimspekittgar, 1962, 

2. útg. aukin 1975,3. útg. 1981. 

Öld Sókratesar, 1963. 
Varnarrœða Sókratesar, 1963. 

Raddir morgunsins, Ijóð, 1964. 
Módirog barn, þýdd Ijóð eítirTagore, 1964. 
Platé, 1966. 

Aristóteles, 1966. 

Ordstir ogaudur, skáldsaga, 1968. 

Á heitusumri, skáldsaga, 1970. 
Indversk heimspeki, 1972. 

Kamala, skáldsaga, 1976. 

Kastið ekki steinum, Ijóð, 1977. 

Með heimirm i hendisér, 1978. 
Existentíalismi, 1978. 
Heimspekingar Vesturlanda, 1979. 
Gúru Góvinda, skáldsaga, 1980. 

ÖldfífJsins, Ijóð, 1981. 

Hundrað Ijóð utn Lœkjartorg, 1982. 
Heimsmyn d okkar tima, 1983. 


Gunnar Dal 


Heimsmynd 
okkar tíma 


Víkurútgáfan 
Guðjón Elíasson 
Reykjavík 




Copyright 1983 by Gunnar Dal. 


Setning og prentun: 
Prentsmiöja Áma Valdemarssonar 

Bókband: 

Bókbandsstofan Örkin 
1983 



Bók þessa tileinka ég starfsfólki, samkennurum 
mínum og nemendum viö F. B. 

Sérstaklega þakka ég Karli Roth, Þorsteini Egilssyni, 
Birni Guðmundssyni, Ástþór Gíslasyni, Viðari Ágústs- 
syni, Eiríki Jenssyni og Ásmundi Þorbergssytii, sem allir 
eru kennarar við F.B., fyrir gagnrýni, góðar ábendingar 
og ýmislegt sem þeirfœrðu til betri vegar. 

Torfa Ólafssyni þakka ég eintiig lestur prófarka. 

G.D. 



Ctevc'rc.JTJirvJ 



I 


Inngangur 


Þetta byrjaði allt þegar Pétur sagði: 

„Steindauð þekking. Þettae r allt steindauð þekking sem troðið 
er í okkur í þessuin skóla.“ 

Við sátum uppi í efri stofunni heima við Vesturbergið. Oktavía 
og Pétur voru í heimsókn hjá okkur Hönnu systur minni og mér. 
Já. Nafn mitt er Sigurður. Við erum öll nemendur í F.B. 

„Eintómir sundurlausir fróðleiksmolar, engin heildartnynd,“ * 
samþykkti Oktavía. 

„Hvers vegna fáum við enga fræðslu um það sem við vil jum fá að 
vita?“ hélt Pétur áfram. 

„Það væri óneitanlega gaman að snúa hlutverkunum við. Það 
væri gaman að fá einhverja sem við gætuin hreinlega yfirheyrt,“ 
sagði Hanna systir mín. 

„í sambandi við hvað?“ spurði ég. 

„Það sem við viljutn fá að vita.“ 

„Hvað viljum við fá að vita?“ 

„Lifandi þekkingu,“ sagði Pétur, „um þennan heim sem við 
erum í, samræmda mynd.“ 

„Heimsmynd,“ botnaði Oktavía. 

„Heimsmynd okkar tíma.“ 

Ég fór að hugsa málið. Gætum við fengið einhverja til að koma 
hingað og sitja fyrir svörum? 

Nokkrum dögum síðar var þetta allt ákveðið. Móðir okkar, Sig- 
ríður, tók þessu vel og lofaði að gefa kaffi og kleinur. Eftir miklar 


7 



umræður um hverja við ættum að biðja að koma til okkar varð 
niðurstaðan þessi: Steinunn, ung kennslukona við F.B. „Hún er 
með B.A. próf í heimspeki frá FIáskólanum,“ sagði Oktavía 
okkur. Við völdum líka þrjá aðra kennara frá skólanum. Björn, 
sem er lærður efnafræðingur. Forstein sem kennir stjörnufræði en 
aðalgrein hans er frumlíffræði. Og Baldur. Hann kennir bæði líf- 
fræði og eðlisfræði. Móðir okkar sagði að það væri ekki úr vegi að 
biðja sóknarprestinn um sín sjónarmið. Ég vildi endilega hafa 
Stefán frænda með í þessu því hann hafði sínar skoðanir á öllum 
hlutum. Faðir okkar, Tryggvi, hafði mikinn áhuga á fyrirtækinu 
þó að hann hlægi líka að þessu uppátæki og kallaði það „Sympos- 
íum.“ Hann er verkfræðingur en hefur alltaf haft áhuga á eðlis- 
fræði. 

Þótt einkennilegt væri þá færðist enginn undan því að koma til 
okkar. Og svo eitt skammdegiskvöld vorum við öll sest upp í efri 
stofuna. Oktavía vildi endilega að við slökktum ljósið og hefðum 
aðeins logandi á einu kerti. „Annars sjáum við ekki út til að virða 
fyrir okkur stjörnurnar,“ sagði hún. Égleit út um gluggann. Þetta 
var rétt: Kyrrlátt vetrarkvöld og stjörnubjart. 

Séra Ögmundur: „Svo við erum komin hingað til að ráða heims- 
gátuna?“ 

Stefán: „Enn einu sinni?“ 

Sigurður:: „Nei, ekki til að ráða heimsgátuna endilega. Okkur er 
sagt að hver kynslóð hafi átt sér sína sérstöku heimsmynd. Við 
viljum einfaldlega vita hver er heimsmynd okkar tíma.“ 

Pétur: „Þetta er stórkostleg hugmynd!" 

Hanna: „Við hljótum að eiga okkar heimsmynd, heimsmynd sem 
er almennt viðurkennd á okkar tímúm, - eða hvað?“ 

Björn: „Já, jú. Ætli það ekki.“ 

Stefán: „Þetta eru ágætar kleinur, frú mín.“ 

Sigríður: „Takk.“ 

Pétur: „Góðar kleinur! Hvað koma kleinur þessu máli við?“ 
Stefán: „Ekkert. Alls ekkert. Nema hvað ég hætti að spyrja 
stórra spurninga, þegar ég komst af bamsaldri, og hef síðan 
fengist við litla hluti og hversdagslega." 


8 



Sigurður: „í>ú heldur þá að það sé tilgangslaust að reyna að vita 
nokkuð yfirhöfuð ineð vissu?“ 

Stefán: „Ég held að það sé tilgangslaust fyrir spendýrsheila að 
glíma við stórar spurningar,“ 

Oktavia: „Þú ert þá efaseindarmaður, sein efast um allt?“ 

Stefán: „Flest af því sem menn kalla vísindi.“ 

Sigurður: „En það er uppgjöf. Efinn skapar ekki neitt. Við verð- 
um að spyrja, leita.“ 

Stefán: „Ég er raunar þakklátur fyrir allar góðar upplýsingar.“ 
Tryggvi: „Okkar tímar eiga sína sérstöku heimsmynd, er ekki 
svo?“ 

Stefán: „Er henni nokkuð að treysta, - fremur en fyrri heims- 
myndum?“ 

Baldur: „Já, auðvitað hefur hver kynslóð átt sína heimsmynd. - 
En við lifum á merkilegum tímainótum. Maðurinn fær nú í 
fyrsta sinn nýja vitneskju um stöðu sína í alheiminum, vitneskju 
sem engin önnur kynslóð hefur átt aðgang að.“ 

Stefán: „Hellisbúar á steinöld horfðu á þessar sömu stjörnur og 
við horfum á hérna út um gluggann og sögðu einfaldlega: Allt 
þetta er guð. - Hvað vitum við í raun og veru meira en þeir?“ 
Hanna: „Þessi fræðigrein sem kallast heimsmyndunarfræði, - 
þetta að reyna að gera sér grein fyrir heiminum í heild sinni -er 
nú orðin mörg þúsund ára gömul fræðigrein. Og enginn hefur 
skilið neitt fram að þessu. Allir hafa haft rangt fyrir sér. Hvers 
vegna ættum við ein að vita það rétta?“ 

Björn: „Heimsmyndunarfræðin hefur breyst. Hún er ekki lengur 
eingöngu trúarleg eða heimspekileg hugmynd heldur tilrauna- 
vísindi. Spurningum sem aðeins trúmenn og heimspekingar 
reyndu áður að svara er nú svarað með niðurstöðum margvís- 
legra rannsókna.“ 

Baldur: „Já. eins og ég sagði: Við stöndum á tímamótum. Engin 
kynslóð hefur fengið þær upplýsingar sem við höfum fengið. - 
Upplýsingaflæði berst til okkar frá risasjónaukum og örbylgju- 
stöðvum, frá efnagreiningu loftsteina, mælingu á kjarnorku og 
geislavirkni, frá tilraunastofnunum og tækjum sem komið hefur 

9 


C-c. 



verið á sporbaug jarðar til að mæla útfjólubláa geisla, röntgen- 
geisla og gammageisla.“ 

Steinunn: „En hvernig verður til nokkur heildarmynd ur öllu 
þessu?“ 

Björn: „Segja má að þessi fræði kvíslist í tvo farvegi. Beina athug- 
un á því sem menn sjá og mæla. Síðan túlka menn þessar athug- 
anir með hjálp stærðfræðinnar og þannig verður heildarmyndin 
til.“ 

Sigurður: „Heimsinynd okkar tíina?“ 

Baldur: „Já. við getum kallað hana það.“ 

Steinunn: „En liggur hún ljós fyrir. Getið þið sagt okkur nákvæin- 
lega hver hún er?“ 

Séra Ögmundur: „O, ætli það sé ekki enn nokkrum spurningum 
ósvarað?" 

Baldur: „I J að eru til óvísindalegar spurningar sein þarf ekki að 
svara. Sem á ekki að reyna að svara. Þær aðeins skekkja mynd- 
ina. Vísindin hafa fækkað trúarlegum og heimspekileguin hug- 
myndum sem taka þarf alvarlega.“ 

ÞorSteinn: „Og aðrar spurningar gera heimsmyndina aðeins 
óljósa, og skýra ekki neitt. Þær eru því óþarfar.“ 

Baldur: „Já. Þær eru bæði óþarfar og gagnslausar.“ 

Oktavía: „Hverjar eru þessar óvísindalegu spurningar sem 
skekkja myndina?“ 

Þorsteinn: „Það eru spurningar um tilgang, sál -, vitund, - guð.“ 
Séra Ögmundur: „Ég dáist að þessari heilbrigðu skynsemi þinni.“ 
Stefán: „Þessar spurningar á að útiloka úr heimsmyndinni?“ 
Baldur: „Það er alveg nauðsynlegt." 

Oktavía: „Hvers vegna er það nauðsynlegt?“ 

Þorsteinn: „Það er nauðsynlegt vegna þess að við verðum að halda 
skoðunum okkar og þekkingu aðskildum, - ef hægt er.“ 

SéraÖgmundur: „Égskilþig. Myndokkarafheiminuinverðurað 
vera einhvers konar vél. Mesta afrek mannsins var það að hann 
fann upp vélina. Þessi vél er í grundvallaratriðum efni, orka og 
hreyfing. En inaðurinn sjálfur er utanveltu í þessari vél og næsta 
þýðingarlítil uppákoma, rykkorn sem kemur málinu lítið við. 

10 


Ccev 



Hugtök eins og vitund, sál og andi gera þessa einföldu heims- 
mynd hans flóknari og hann vill sem minnst um þau ræða. - 
Hann flokkar þau helst með gerfivísindum og hindurvitnum. 

•- Samt var það vitund mannsins sem fann upp vélina. Og auðvit- 
að hefði alheimurinn enga merkingu ef engin vitund væri til að 
skynja hann.“ 

Baldur: „Gott og vel. Heimurinn hefur enga merkingu. “ 

Séra Ögmundur: „Jafnvel þessi fuliyrðing þín sannar að vitund er 
til. Og allsstaðar þar sem vitund er hefur tilveran merkingu.“ 
Tryggvi: „Þetta held ég að sé rétt. Aðeins þar sem vitund er ekki 
hefur veröld tíma, rúms og efnis enga merkingu.“ 

Hanna: „Svo þú heldur þá að vitundin eigi að vera grundvöllurinn 
í heimsmynd okkar tíma?“ 

Séra Ögmundur: „Já. Ég held það.“ 

Pétur: „Er hún það, - Baldur?“ 

Baldur: „Nei.“ 

Oktavía: „Þýðir það ekki að heimsmynd okkar sé röng?“ 

Björn: „Við getum sagt að hún sé ófullkomin. Sumu getum við 
ekkisvarað.“ 

Pétur: „Við komumst aldrei neitt áfram með þessu inóti. - Við 
verðum að halda skoðunum okkar og þekkingu aðskildum, eins 
og Þorsteinn segir. “ 

Stefán: „Og útiloka vitundina?" 

Porsteinn: „Vitund er ekki mælanleg. Allt í heimsmynd okkar 
tíma verður að vera mælanlegt. Heimsmynd okkar er vísinda- 
leg. Hún hefur verið að mótast sjö síðustu áratugina. Hún byggist 
í fyrsta sinn á raunverulegri þekkingu á útþenslu alheimsins. 
Enginn kynslóð hefur haft í höndum nauðsynleg tæki til að afla 
réttra upplýsinga. í fyrsta sinn sjáum við ekki aðeins alheiminn 
eins og hann er nú. Við getum líka séð hann eins og hann var í 
upphafi. Og meira að segja sagt fyrir um endalok hans.“ 

Séra Ögmundur: „Ég leyfi mér að efast um þetta.“ 

Stefán: „Og það gæti líka hugsast að mannlegur skilningur þarfn- 
aðist nýrra vídda til að sjá heimsmyndina í réttu ljósi.“ 

Baldur: „Hugsanir af þessu tagi eru tíinasóun.“ 

11 


Car, 



Þorsteinn: „Ég skal viðurkenna að það sem gerir þessi fræði erfið 
og vafasöm eru ónógar upplýsingar. En við megum ekki rugla 
saman trú og vísindum.“ 

Séra Ögmundur: „Það er líka til vísindatrú. Og vísindamenn geta 
verið ótrúlega bernskir í skoðunum sínum og staðhæfíngum 
eins og annað fólk.“ 

Stefán: „Við getum aldrei komist framhjá þeirri staðreynd að 
bæði efni og vitund verða að vera tvö helstu hugtökin í heims- 
mynd okkar.“ 

Séra Ögmundur: „En raunar vita menn ekki mikið um hvað efni 
er og því síður hvað vitund er.“ 

Sigurður: „Jú, að sjálfsögðu.“ 

Þorsteinn: „ Við skulum sleppa allri guðfræði og snúa okkur held- 
urað þeirri heildarmynd sem erþegar fullmótuð í öllumaðalat- 
riðum, hvað sem hver segir.“ 

Oktavía: „En hún er án guðs?“ 

Þorsteinn: „Það er einfaldlega ekki okkar viðfangsefni.“ 

Séra Ögmundur: „Hvers vegna ekki?“ 

Pétur: „Við höfum ekki séð hann.“ 

Séra Ögmundur: „Þú sérð ekki heldur loftið sem fer upp í nefið á 
þér. - Þótt þú lifir á því.“ 

Baldur: „Er ekki komið nóg af þessu. Til þess að ráða við þetta 
viðfangsefni okkar verðum við að halda því innan vísindalegra 
takmarka.“ 

Björn: „Gætuð þið ekki sæst á það að hætta að tala um alveru sem 
við ekki þekkjum og takmarka ykkur við þann alheim sem við 
þekkjum?“ 

Stefán: „Jú, ef við ræðum um hann sem afmarkað fyrirbæri.“ 
Baldur: „Gott.“ 

Sigurður: „Hvað þurfum við að vita til að skilja alheiminn?“ 
Þorsteinn: „Við þurfum að byrja á því að öðlast skilning á vetrar- 
brautunum, svartholi og kvösum.“ 

Björn: „Og til að skilja þetta þurfum við að vita hvernig sólir 
myndast, þróastogslokkna.“ 


12 


C=tit'3'!í 



Baldur: „Við þurfum líka að skilja kraftana fjóra sem stjórna 
þróuninni.“ 

Stefán: „Oggeislana sjö.“ 

Björn: „Við verðuin líka að vita hvað efni er.“ 

Séra Ögmundur: „Og vitund.“ 

Pétur: „Við voruin búinað samþykkjaað sleppa vitundinni.“ 

Séra Ögmundur: „Látum svo vera, fyrst um sinn.“ 

Sigurður: „Hvar á þá að byrja?“ 

Björn: „Að sjálfsögðu á upphafinu, Stórusprengju. Um hana eru 
næstum allir stjörnufiæðingar okkar tíma sainmála.“ 

Sigríður: „En getum við treyst því fyrirfram að okkar heimsmynd 
sé rétt, þó að við höfum allar þessar nýju upplýsingar sem engin 
kynslóð hefur fengið á undan okkur?“ 

Baldur: „Jú. Hún er það að mínu viti í aðalatriðum.“ 

Stefán: „Ég leyfi mér að efast um það. Athuguin það að hver ein- 
asta röksemd sem notuð hefur verið í 3000 ár byggist á fáfræði 
einhvers.“ 

Oktavía: „Og samt efaðist enginn um að þær væru réttar.“ 
Tryggvi: „Já. Leyfist mér að vekja athygli á því að í fyrri heims- 
myndum voru engin vafaatriði hjá höfundum þeirra. Samt eru 
þær alrangar.“ 

Séra Ögmundur: „Ekki nauðsynlega að öllu leyti.“ 

Baldur: „Það er þá heppni ef eitthvað reynist rétt.“ 

Björn: „Við erum fyrsta kynslóðin sem viðurkennir mörg vafaatr- 
iði. Samt vitum við langmest." 

Sigurður: „Jæja. Er þá ekki best að fara að byrja á þessari ágætu 
heimsmynd okkar?“ 

Oktavía: „Engan asa. Verðum við ekki að vita hvaðan við komuin 
til að vita hvar við erum?“ 

Pétur: „Við hvað áttu?“ 

Oktavía: „Er ekki rétt að rifja upp fyrri heimsmyndir?“ 
Þorsteinn: „Við getum verið að því í alla nótt.“ 

Sigurður: „Það mætti gera það í örfáum orðum. - Hvef var heims- 
mynd okkar, íslendinga, Hebrea, Grikkja, Hindúa?“ 


13 



Pétur: „Enn á að eyða tíinanum í ekki neitt.“ 

Oktavía: „Ég er ekki sammála. Það er gott að vita hvaðan við 
komum.“ 

Pétur: „En við vitum hvaðan við komum.“ 

Séra Ögrnundur: „Ekki allir.“ 

Hanna: „Segið okkur þá frá þessu í mjög stuttu máli.“ 

Stefán: „Jæja þá. Þið þekkið öll sköpunarsöguna. Kjarninn er 
þessi: Guð sagði: „Verði ljós,“ og heimurinn varð til.“ 

Hanna: „OgheimsmyndFom-Indverja. Hvernig er hún?“ 
Stefán: „Þær eru tvær þessar heimsmyndir Indverja. Eldri útgáfa 
er svona: Jörðin stendur á skjaldböku. Á hverju stendur hún? 
Á stærri skjaldböku. Og þannig endalaust. 

Og svo seinni útgáfan í Nedanta: í upphafi er guð. Hann 
skapar alheiminn. Alheitnurinn keinur, hverfurogfæðist aftur. 
Aldur alheimsins er aðeins einn andardráttur guðs. Hann 
stendur yfir í 4.320.000.000 sólarár. 

Sigurður: „Þetta er einkennileg tala.“ 

Stefán: „Já. Þú getur séð í RÍM, hinu mikla ritverki Einars Páls- 
sonar, að þessi tala er helgasta tala allra fornþjóða, tala heilags 
anda, - vegna þess að hver alheimur er einn andardráttur guðs. 
Og andi guðs skapar alheiminn og stjórnar honum.“ 

Pétur: „Hvemig er heimsmynd okkar íslendinga?“ 

Stefán: „Frægustu heimsmynd okkar íslendinga er að finna hjá 
Snorra Sturlusyni. Og hún er svona, í sem allra stystu máli: 

í upphafi var ekkert. Samt var til jötunn einn. Hvað át hann? 
Hann drakk mjólk úr kú þeirri er Auðhumla nefndist. Hvað át 
Auðhumla? Hún sleikti salt af steinum.“ 

Hanna: „Trúði Snorri þessu?“ 

Tryggvi: „Auðvitað ekki. Snorri er alltaf í rituni sínum að gera að 
gamni sínu. Hann var hálærður, kristinn heimspekingur sem las 
bókmenntir á latínu. Hann er aðeins að segja frá huginyndum 
heiðinna manna sér til gamans.“ 

Sigurður: „Hvernig er heimsmynd Forn-Grikkja?“ 

Stefán: „Heimsmynd Grikkja þekkja líka allir: í upphafi var 
Kaos, óskapnaður, ringulreið eða óskipulögð tilvera. Guðimir 

14 


C:cv 



breyta Kaos í Kosmos. Kosmos er skipulögð tilvera, - alheim- 
urinn. Himinninn, Úranus, er faðir okkar. Og jörðin Gaea, er 
móðir okkar.“ 

Olctavía: „Himinninn frjóvgar jörðina og líf verður til. Er það 
hugmynd þeirra?“ 

Porsteinn: „Já. Eitthvað í þá veru.“ 


15 







II 


Hvert er upphaf heimsins? 


Sigurður: „En hvert er þá upphaf heimsins samkvæmt heimsinynd 
okkar tíma?“ 

Björn: „Stórasprengja." 

Hanna: „Hvað er stórasprengja?“ 

Baldur: „Sjáðu tii. Samkvæmt kenningunni um stórusprengju var 
allur hinn þekkti alheimur okkar upphaflega eldhnöttur, afar 
lítill á stjarnfræðilegan mælikvarða. Hann var geysilega þéttur 
og injög heitur. Aðrir kalla þennan upphaflega eldhnött 
„Alheimseggið," og enn aðrir „Hið eina upphaflega atóm“. 

Pétur: „Og þessi eldhnöttur springur?" 

Björn: „Já. Menn segja að hann hafi sprungið fyrir 12-20 ár- 
billjónum." 

Oktavía: „Og síðan hefur alheimurinn verið í stöðugri útþenslu. “ 

Séra Ögmundur: „í mínum huga eru gömlu svörin miklu skáld- 
legri, - og betri. “ 

Stefán: „Ég er ekki frá því að það sé rétt. - í upphafi var stóra- 
sprengja! Er þetta einhver framför frá fyrri staðhæfinguin? í 
upphafi var guð, sögðu gömlu mennirnir. í upphafi var ginn- 
ungagap, sagði Snorri Sturiuson. í upphafi var tómið og guðirnir 
staðsettu veruna í tóminu, sögðu vitringar Austurlanda. - Og 
nú segja menn spekingslegir á svip: í upphafi var stórasprengja! 
í upphafi var Ijósið má lesa í góðri bók. - Stórasprengja. Já því- 
líkar framfarir." 


Heimsmynd okkar U'/m - 2 


17 



Baldur: „Við erum ekki að reyna að vera skáldleg. Við erum að 
reyna að segja satt. Að skýra frá mælanlegum staðreyndum.“ 
Steinunn: „Hvað var á undan stórusprengju?“ 

Pétur: „Hættið svona spurningum. Við vorum búin að samþykkja 
að halda okkur við spurninguna um hinn þekkta alheim okkar 
frá upphafi til enda. Er það ekki nóg?“ 

Stefán: „Nei. Það er ekki nóg. En við skulum láta það gott heita 
þar til síðar.“ 

Baldur: „ Gott og vel. “ 

Hanna: „Hvar vorum við?“ 

Pétur: „í upphafi!“ 

Sigurður: „Hvað var til í upphaf i?“ 

Oktavía: „Já. Og hvað var ekki til?“ 

Tryggvi: „Voru til atóm?“ 

Björn: „Nei, nei, nei. Þau koma löngu seinna.“ 

Sigurður: „Og þá ekki nein frumefni?" 

Baldur: „Nei. Engin frumefni." 

Hanna: „Engin atóm! Engin frumefni! Var þá ekkert efni til?“ 
Björn: „Ekkertafþvísemviðnúköllumefni. Þá eru til fjölmargar 
tegundir hadróna en engar af þeim sem nú eru til.“ 

Sigurður: „Hvað eru hadrónur?“ 

Björn: „Það eru agnir sem mynda atómkjarnann.“ 

Pétur: „Bíddu við. Þú segir að í upphafi séu ekki til atóm eða 
frumefni. Hvað er þá eiginlega til?“ 

Baldur: „í upphafi er aðeins til geislun, vetni og helíum.“ 

Pétur: „Er vetni og helíum ekki frumefni?“ 

Baldur: „Ekki í upphafi.“ 

Sigurður: „Hvers vegna ekki?“ 

Björn: „Vegna þess að þetta þrennt rennur þá saman í eitt. Það 
líða hundruð árþúsunda áður en geislunin víkur fyrir efninu.“ 
Oktavia: „Þá er hvorki vetni né helíum til í upphafi.“ 

Björn: „Það má segja það.“ 

Stefán: „Ég hefmeiri áhuga áþví sem ekki er til í upphafi." 
Hanna: „Sem ekki er til í upphafi? Við hvað áttu? Hvers vegna 
hefur þú áhuga á því sem þá er ekki til?“ 


18 



Stefán: „Hvers vegna? Er það ekki augljóst? Þá virðist ekki vera 
til neitt af því sem skiptir okkur máli. Aðeins þessi eldhnöttur 
sem er . . . Ja, hvað er hann heitur?“ 

Baldur: „Hann er meira en þúsund milljón gráður.“ 

Stefán: „Já.. Þúsund milljón gráða hiti. Er til lífsfjandsamlegri 
heimur en þetta? Hvernig getur líf komið frá svona upphafi? 
Segja ekki náttúruvísindin að alltlífsé aflífi fætt? Samt hefur líf 
þróast frá jafn algerum dauða og þúsund milljón gráða heituin 
eldhnetti. Er ekki sennilegt að eitthvað vanti í myndina? Er 
ekki einhverra neðanmálsskýringa þörf?“ 

Baldur: „Við skulum láta líffræðinni eftir að útskýra þetta.“ 
Stefán: „Líffræðin svarar engum heitnspekilegum spurningum. 
Ekki fremur en þú.“ 

Séra Ögmundur: „Það sem mér hefur fundist furðulegast við 
þessa tilveru er fjölbreytni hennar. Það er alveg sama hvort 
inenn rannsaka vetrarbrautir eða atóm, mynstur efnisins eða 
lífveru. Menn rekast alls staðar á ótrúlega flókin og nákvæm 
form. Hvernig geta þau komið frá slíku upphafi, sem sagt 
hvernig getur skipulögð tilvera komið frá Kaós, algerlega 
óskipulagðri tilveru?“ 

Stefán: „Já. Ég verð að segja að þessi ótrúlega fjölbreytni og hár- 
nákvæma og flókna niðurröðun er inér líka mikið undrunarefni 
- sérstaklega vegna þess að í upphaf i er samkvæmt þessu ekkert 
til nema óskipulögð, einföld tilvera.“ 

Baldur: „Þetta er allt eðlileg og sjálfsögð þróun.“ 

Steinunn: „Hún er alls ekki sjálfsögð. Þetta er engan veginn sjálf- 
sagður hlutur. Það er vel hægt að hugsa sér alheiin þar sem til- 
viljun og handahóf ríkir, alheim án mynstra og skipulagningar 
þar sem grundvallareiningar eins og prótónur og elektrónur eru 
á marklausri og tilgangslausri hreyfingu og mynda engin föst og 
skipulögð form sem stjórna hreyfingu þeirra.“ 

Sigríður: „En mín spurning er: Var engin vísbending til í heims- 
egginu um þá veröld sem nú er? Var þar ekki að finna vísi að 
öllu sem nú er líkt og alla eiginleika fuglsins er að finna í egginu 
og alla eiginleika trésins í fræi þess?“ 

19 


Cic,' 



Baldur: „Nei. Það verður engan veginn séð. í þessu upphafi er 
ekki 'að finna neina vísbendingu hvorki um einföldustu efna- 
sambönd né einföldustu lífsform.“ 

Stefán: „En hvernig getur þá öll sú tilvera sem við þekkjum verið 
runnin frá gersamlega lífvana og óskipulögðum eldhnetti?“ 
Séra Ögmundur: „Og hvað stjórnar þessari nákvæmu þróun efnis- 
forma og lífs?“ 

Baldur: „Þetta eru heimspekilegar spurningar. Við eigum ekki 
svör við þeim nema að litlu leyti. Eigum við ekki heldur að snúa 
okkur að því sem við getum vitað?“ 

Steinurm: „Já. Það sem við getum vitað! Er það eins mikið og 
menn vilja vera láta? Ég heyri ekki beturen allsstaðar vanti hið 
síðasta orð um alla hluti.“ 

Baldur: „Það verður kannski aldrei sagt um neitt.“ 

Sigurður: „En hafa menn þánokkrasönnun fyrir því að kenningin 
um stórusprengju sé rétt kennin*g?“ 

Pétur: „Já. Hefur hún verið sönnuð? Er beinlínis hægt að sanna 
að alheimurinn hafi byrjað á ákveðnum tíma í heitum og þétt- 
um eldhnetti?" 

Björn: „Já. Það er hægt. Það er að segja. Rökiti eru það sterk að 
flestir líta á þau sem sönnun.“ 

Hanna: „Hvernig er þá hægt að sanna þetta?“ 

Björn: „Einfaldlega með því að mæla geislun og helíum í alheim- 
inum eins og hann er nú.“ 

Pétur: „Einfaldlega. Ha, ha. Ja há. Svo einfalt er það.“ 

Hanna: „Ég er ekki heldur alveg viss um að ég skilji hvað slíkar 
mælingar gætu sannað.“ 

Baldur: „Þetta er löng saga. Ég er ekki viss um að okkur entist öll 
nóttin til að rekja hana.“ 

Sigurður: „En í stuttu máli sagt?“ 

Björn: „í stuttu máli sagt. Þeir menn sem settu fram kenninguna 
um stórusprengju gerðu það með stærðfræðilegum útreikning- 
um. Samkvæmt þessum útreikningi töldu þeir að um allan al- 
heim ættu að finnast leifar þessara niiklu sprengju. Þeir reikn- 
uðu út núverandi hitastig þessara leifa, öldulengd þeirra og 


20 



geislun. Það er augljóst að mælikvarðinn á sannleiksgildi þess- 
arar kenningar um stórusprengju var að þessar leif ar f yndust og 
mældust svipaðar og reiknað var með. “ 

Oktavía: „Og þær fundust?“ 

Björn: „Já. Þær fundust. - Og af öðrum mönnum en höfundum 
kenningarinnar. Þær hafa fundist um ailan alheim, hvar sem 
inenn mæla. Og mælingarnar sýndu að þær hafa nokkurn veg- 
inn sama hitastig og sömu öldulengd og reiknað hafði verið út 
fyrir fram.“ 

Hanna: „Eru sannanirnar fleiri?“ 

Björn: „Já. Þær eru það, raunar.“ 

Pétur: „Hverjar? Það hafði líka verið reiknað út af höfunduin 
kenningarinnar um stórusprengju, að á fyrstu tuttugu mínútun- 
um ætti um það bil fjórði hluti alheimsins að breytast úr vetni í 
helíum og þau hlutföll ættu enn að vera í gildi.“ 

Oktavía: „Hefur þessi útreikningur líka verið staðfestur með 
mælingum?“ 

Björn: „Já. Hann hefur verið staðfestur. Mælingar sýna að enn er 
hlutfallið það sama.“ 

Sigurður: „Áttu við að það afsannaði kenninguna um stóru- 
sprengju, ef það kæini á daginn að í einhverjum hluta alheims- 
ins væri mjög lítið helíum?“ 

Björn: „Já. Ef það sannaðist er kenningin um stórusprengju 
fallin.“ 

Tryggvi: „Hefur helíum alls staðar reynst vera fjórðungur eða 
meira af efnismagninu?“ 

Björn: „Já. í Vetrarbrautinni okkar er það t.d. 29%.“ 

Baldur: „í ungum sólum mælist það 30-33%. Þar sem það hefur 
mælst minnst er það fjórði partur.“ 

Pétur: „Hvarerþað?“ 

Baldur: „í litla Magellan skýinu, svonefnda.“ 

Steinunn: „En þetta eru ekki beinar sannanir.“ 

Björn: „Að vísu ekki en þetta sýnir að kenningin er í góðu sam- 
ræmi við mælanlegar staðreyndir.“ 

Pétur: „Mér finnst nóg komið af þessu. Það sem ég vildi vita er 


21 



það hvað raunverulega gerist í stórusprengju. - Og hvernig 
þetta þróast allt saman.“ 

Sigurður: „Góð spurning." 

Hanna: „Já hvað gerist?“ 


22 


cw 



III 


Hvað gerist í stórusprengju? 


Sigurður: „Hvað er það raunverulega sem gerist í upphafi - í þess- 
ari stórusprengju?“ 

Baldur: „Það gerist svo mikið á svo stuttum tíma að það verður að 
skipta fyrstu sekúndubrotum og mínútum niður í sjö tímabil. 
Við skulum byrja á fyrsta tímabilinu.“ 

Hanna: „Sein er hvað langt?“ 

Björn: „Það er aðeins einn hundraðasti úr sekúndu.“ 

Baldur: „Tímabil hins mesta þéttleika og krafts.“ 

Pétur: „Þetta hef ég alltaf vitað að allt sem inestu ináli skiptir ger- 
ist ekki á mánuðum og árum heldur á broti úr sekúndu. Bang. 
Svona.“ 

Séra Ögmundur: „U-hum. Við skulum flýta okkur hægt. Ætl- 
arðu að halda því fram, Björn, að menn viti hvernig ástandið 
var á fyrsta sekúndubroti - einum hundraðasta úr fyrstu 
sekúndu í sögu alheimsins?“ 

Björn: „Nei. Ég ætla ekki aö halda því fram, séra Ögmundur. Viss 
vanþekking á ferli og hegðun efnis við þessar aðstæður veldur 
því að það er enn hula yfir hvað gerist í þessu fyrsta upphafi.“ 
Tryggvi: „En hvað heldur þú að hafi gerst?“ 

Oktavía: „Ég vil ekki síður fá aðv ita hvaða vandamál þetta eru 
sem enn eru óleyst. “ 

Baldur: „Vandinn er sá að á þessu stigi er hitinn meira, jafnvel 
miklu meira, en hundrað þúsund mill jón gráður. Hvernig vinna 


23 



t.d. sterku kraftarnir við slíkar aðstæður? Það er injögerfitt að 
kanna á rannsóknarstofuin.“ 

Sigurður: „Sterku kraftarnir. Hvað er það?“ 

Baldur: „Sterku kraftarnir svokölluðu er krafturinn sem er að 
verki í atómkjarnanum. Það er sá kraftur sem heldur saman 
nifteindum og róteindum í atómkjarnanum. Þetta er sterkasta 
afl sem þekkist en áhrifasvæði þess er aðeins einn tíu milljón - 
milljónasti úr sentimetra.“ 

Tryggvi: „Hvað koma kraftar atómkjarnans þessu við? Á þessum 
tíma eru ekki til nein atóm.“ 

Björn: „Nei. Það er rétt. Það eru þá engin atóm til en það eru samt 
til tvenns konar agnir, eða brot af atómi, þungar atómagnir og 
léttar atómagnir. Þær þungu nefnast hadrónur og af þeiin eru til 
fjölmargar tegundir t.d. prótónur, neftrónur, píonur, kaónur, 
eta mesónur, lambda hyperónur, sigma hyperónur . . .“ 

Pétur: „Er ekki komið nóg af þessari upptalningu?“ 

Björn: „Kannski. En gríptu ekki fram í fyrir mér. Þær léttu eru 
hins vegar kallaðar leptónur. Og þær eru neftrínur, elektrónur 
og múónur.“ 

Pétur: „Hættu þessari romsu og komdu þér að efninu.“ 

Steinunn: „Ertu að segja að sterku kraftarnir stjómi þessu öllu?“ 
Björn: „Nei, Steinunn. Þeir stjórna aðeins hadrónum. Þungu 
ögnunum. Þeir hafa ekki áhrif á léttu agnirnar.“ 

Sigurður: „Það er engu líkara en þú sért alltaf að reyna að komast 
hjá að svara þessari einföídu spurningu minni. - Hvað var 
fyrst?“ 

Pétur: „Það er einfaldlega vegna þess að hann veit það ekki, eins 
og hann sagði sjálfur.“ 

Steinunn: „Voru þessar hadrónur sem þú nefndir til í upphafi?“ 
Björn: „Nei. Ekki allra fyrst. Að minnsta kosti engin af þekktum 
hadrónum. Þær eru sennilega samsettar af upprunalegri atóm- 
ögnumsem sumir nefna kvark og aðrir stratónur." 

Sigríður: „Þetta er eins og að leita að kjarna í lauk. Ef ég má 
leggja hér orð í belg: - Blaði eftir blað er flett utan af lauknum 
en aldrei er komið að neinum kjarna.“ 


24 



Sigurður: „Hvað var fyrst? Komdu þér nú beint að efninu, 
Björn.“ 

Björn: ,„Ja-a. Hvað var fyrst segirðu. Ég skal segja þér mína 
niðurstöðu.“ 

Pétur: „Já. Jæja. Mikið var.“ 

Björn: „Það sem upphaflega er til í þessari byrjun alheimsins, ein- 
um hundraðasta úr sekúndu í þessari löngu sögu, eru aðeins 
ljóseindir eða fótónur, allar hinar þekktu leptónur, auk þess 
stratónur, öðru nafni kvarkur.“ 

Oktavía: „En ljóseindir eða fótónur og aðrar leptónur eru ekki 
eiginlegt efni?“ 

Baldur: „Það er rétt. En efni verður til við árekstur ljóseinda." 

Stefán: „Geturþáefni orðiðtilúrþvísemerekki efni, ljóseindum 
eða f ótónum?“ 

Björn: „Allt upprunalegt efni hefur orðið til við árekstur mismun- 
andi ljóseinda.“ 

Steinunn: „En hvað þá um kvark, sem þú segir að hádrónur, 
þungu atómagnirnar, hafi myndast úr?“ 

Baldur: „Bandaríkjamennirnir Murray Gell-Mann og George 
Zweig eru upphafsmenn kenningarinnar um kvark. En hópur 
efnafræðinga í Peking hefur komist að sömu niðurstöðu. Peir 
kalla þessar upprunalegu örsmáu agnir ekki kvark heldur stra- 
tónur til að leggja áherslu á að þær mynda dýpri grundvöll veru- 
leika en venjulegar hadrónur." 

Hanna: „Hvers vegna geta prótónur og neftrónur, eða róteindir 
og nifteindir, sem mynda atómkjarnann, ekki verið til í upp- 
hafi?“ 

Björn: „Málið er einfalt. Allt efni brotnar niður við ákveðið hita- 
stig. Við aðeins nokkur þúsund gráður brotnar atóm niður í el- 
ektrónur og kjarna. Við nokkur þúsund milljón gráður brotnar 
atómkjarninn niður í prótónur og neftrónur. Og við hitastig 
sem er nokkrar milljónir mill jóna gráða, brotna prótónur, nef- 
trónur og allar hadrónur niður í frumhluta sína sem við 
nefndum kvark eða stratónur.“ 


25 


Steinunn: „Svo það liggur þá loksins á hreinu hvað til var í upp- 
hafi? u 

Baldur: „Já. Samkvæmt heiinsmynd okkar tíma er þetta þrennt í 
upphafi: 1) Ljóseindir eða fótónur, 2) Leptónur og antileptón- 
nr, 3) Kvarkur og antikvarkur.“ 

Björn: „Svona einfalt er þetta upphaf. Örsmáar agnir á frjálsri 
hreyfingu. Annað ekki.“ 

Steinunn: „Og frá þessu einfalda ástandi kemur þessi gjörólíka, 
óendanlega margbreytilega tilvera. - Og lífið sjálft.“ 

Björn: „Já. Það er ekki hægt að sjá annað.“ 

Oktavía: „Og efnið kemur frá ekki-efni?“ 

Björn: „Það kemurekki frá neinu afþvísem við nú köllum efni. “ 
Stefán: „Og lífið vex út úr dauðanum, ef svo mætti segja?“ 
Baldur: „Já. Hvað annað? Enginn býst við að líf geti þrifist í 
hundrað þúsund inilljón milljóna stiga hita. Eða hvað?“ 

Stefán: „Ég hef ekki trú á að þessi heimsmynd verði langlíf.“ 
Baldur: „Hvað ætti að breyta henni?“ 

Stefán: „Nýjar forsendur. Nýjar forsendur, sem hljóta að koma 
breyta alltaf gamalli niðurstöðu.“ 

Séra Ögmundur: „Það er fleira sem getur breytt henni.“ 

Hanna: „Hvað?“ 

Séra Ögmundur: „Hvers vegna ekki gamlar forsendur?“ 

Pétur: „Og hvað áttu nú við með því?“ 

Séra Ögmundur: „Ég á við það að þessi einfalda skýring á upphafi 
heimsins sé ekki nógu einföld til að vera sönn.“ 

Pétur: „Ha, ha, ha. Ég held þú verðir að tala ljósara en þetta.“ 
Séra Ögmundur: „Ég get gert það. í upphafi getur ekki verið 
margt. í upphafi hlýtur að vera til aðeins eitt. Öll tilveran þrátt 
fyrir allan sinn yfirborðs margbreytileika er samtengd. Hún 
hlýtur að vera af einni rót. Þetta er rökfræðileg nauðsyn. Og 
þetta eru gamlar og sígildar forsendur.“ 

Pétur: „Gamlar og úreltar.“ 

Séra Ögmundur: „Það er ekki allt úrelt aðeins vegna þess að það 
er gamalt, Pétur minn. Allur sannleikur hlýtur að vera mjög 


26 


Can*i5' 





gamall. Annars væri Iiann ekki sannleikur. Allur veruleiki 
hlýtur að vera gamall. Og veruleikinn einn er sannleikur.“ 

Sigurður: „Svo það er þá að þínnm dómi aðeins til gamall sann- 
leikur og ný vitleysa?“ 

Séra Ögmundur: „Já. Ég held það. Allur sannleikur er gamall og 
margsagður. Vitleysan er ný og frumleg, - hún verður tíska sem 
kemur ogfer.“ 

Sigurður: „Sei, sei. Nú þykir mér týra! Og þetta segir þú, séra 
Ögmundur, þó að það sé augljóst að mannkynið þekkir ekki 
ennþá einn milljónasta af neinu í sambandi við hinar stóru 
spurningar.“ 

Pétur: „Ekki til ný sannindi! Sér er nú hver vitleysan. Nei, vinir 
mínir. Ný sannindi eru að fæðast og eiga eftir að feðast enda- 
laust.“ 

Oktavía: „Þetta er ekki rétt. I>au eru ekki að fæðast og eiga ekki 
eftir að fæðast. !>að er ekki rétt um nein grundvallarsannindi. 
Við erum hins vegar að uppgötva þau og eigum sjálfsagt eftir að 
uppgötva sannindi endalaust. Pað er allt annað mál.“ 

Steinunn: „Ég hélt einmitt að nýr veruleiki væri alltaf að skapast 
og þess vegna ný sannindi.“ 

Þorsteinn: „Þetta er dæmigert tal þrætuspekinga. Við höfum enn 
ekki lokið við einn hundraðasta úr sekúndu af því sem á að heita 
heimsmynd okkar tíma, og þið þessir fyrirfram alvitru menn 
eruð strax búin að dæma hana úr leik.“ 

Sigurður: „Já. Hættið nú öllum heimspekilegum spurningum. Og 
höldum áfram með heimsmyndiha.“ 

Oktavía: „Hvað með kraftana fjóra sem stjórna í þeim alheimi 
sem við þekkjum, veiku kraftana, rafsegulkraftana, aðdráttar- 
aflið og sterku kraftana. Voru þeir til í upphafi?“ 

Björn: „Að sjálfsögðu ekki eins og þeir eru nú. En þeir virðast þá 
hafa verið sameinaðir í eitt afl.“ 

Séra Ögmundur: „Sem þýðir að kraftarnir fjórir eigi sama 
grundvöll?“ 

Björn: „Já. I>aðermjögsennilegt.“ 


27 




Baldur: „En þetta eru injög ólíkir kraftar.“ 

Björn: „Já. Að vísu. En í upphafi virðast kraftarnir hlýða hinu 
sama alheimslega lögmáli og hafa svipaðan styrkleika. Með 
öðrum orðum, þeir eru sameinaðir.“ 

Tryggvi: „Þú talar um alheimslegtlögmál sem hafi ríkt í upphafi.“ 
Björn: „Já. Nýjar rannsóknir gefa okkur ástæðu til að trúa því.“ 
Sigurður: „Og bæði kraftarnir fjórir; ljóseindir og efnisagnir, eða 
hvað á að kalla þær, lúta þessu afli?“ 

Björn: „Já. Það bendir flest til þess.“ 

Steinunn: „Var þá ekki Kaós eða ringulreið, eða óskipulögð til- 
vera í upphafi?“ 

Björn: „Það getur verið, allra fyrst. En það ástand hefur aðeins 
staðið yfir í örlítið brot úr sekúndu. Hið alheimslega lögmál 
tekur svo til strax stjórnina.“ 

Pétur: „En hvað með aðdráttaraflið?“ 

Sigurður: „Já. Hvað með aðdráttaraflið? Hvernig getur það verið 
til í þessu upphafi?“ 

Pétur: „Já. Hvernig getur veríð til aðdráttarafl þar sem ekkert er 
til nema einn eldhnöttur með hámarksþéttleika, þar seme kki 
eru til atóm og þess vegna ekkert af því efni sem til er nú?“ 
Björn: „Aðdráttarafl er ekki aðeinsþ ar sem efnismassi er fyrir 
hendi. Það er til í sambandi við allar tegundir af orku.“ 

Baldur: „En miklu veikara.“ 

Björn: „Já núna. En það má ætla að í upphafi, nánar tiltekið 10' 43 
úr sekúndu frá byrjun Stórusprengju, hafi það verið jafnsterkt 
og sterku kraftarnir og nokkurt annað afl.“ 

Baldur: „En þá verður hitastigið að vera 10 32 gráður á Kelvin- 
mæli.“ 

Tryggvi: „Þetta eru aðeins stærðfræðilegar getgátur?“ 

Björn: „Þetta er stærðfræði sem byggist á viðurkenndum vísind- 
um. En ég skal viðurkenna að vangaveltur um heim með þessu 
hitastigi hefur ekki mikið gildi. Við getum ekki vitað enn sem 
komið er að minnsta kosti hvað raunverulega gerist.“ 

Oklavía: „En við vitum að þar er allt fyrst og fremst geislun?“ 


28 



Björn: „Já. Það er alveg ljóst. Heimurinn á þessu stigi er inismun- 
andi tegundir af geislun.“ 

Oktavía: „Geislun sem er á ljóshraða?“ 

Baldur: „Já, að sjálfsögðu. Öll geislun er á ljóshraða.“ 

Oktavía: „Geislunin er þess vegna ljós?“ 

Björn: „Já. Það má segja það. En það er ekki aðeins hið sýnilega 
ljós.“ 

Oktavía: „Er þá ekki réttast að niðurstaða okkar og svar við 
spurningunni um hvað hafi verið fyrst sé þessi: í upphafi var 
ljósið, bæði hið sýnilega og hið ósýnilega ljós?“ 

Pétur: „A, ha. Ertu nú ekki með þessu að reyna að sveigja vísind- 
in inn á guðfræðilegar brautir, útskýra nýja þekkingu með 
götnlu tákni?“ 

Oktavía: „Alls ekki. Hins vegar má segja að við séum að gefa 
gömlu tákni fyllri merkingu, útskýra það á nýjan hátt.“ 

Séra Ögmundur: „Þakka þér fyrir, Oktavía. Ég get fallist á þetta.“ 
Sigurður: „Leyfist mér að reyna að átta mig betur á þessu?“ 
Pétur: „Átta þig á hveiju?“ 

Sigurður: „Þú sagðir, Björn, hluti sem stangast á. Pú sagðir að í 
upphafi hafi ríkt alheimslegt lögmál. Eitt allsherjar lögmál. Og 
þú viðurkenndir að í upphafi hafi ríkt Kaós, óskipulögð tilvera. 
Hvernig.á að koma þessu heim og saman?“ 

Pétur: „Já. Og hvað er hið upphaflega hitastig?“ 

Björn: „Vísindamenn hafa talað um 10 32o K.“ 

Pétur: „Hvernig geta menn verið vissir um að til sé eitthvert há- 
marks hitastig?“ 

Björn: „Menn geta að vísu ekki verið vissir um það. En það er 
rökrétt að tala um mesta raunverulegan hita, - alveg á sama 
hátt og við tölum um mesta raunverulegan kulda. Kuldi getur 
ekki farið niður fyrir -t- 273.16 0 C, einfaldlega vegna þess að við 
getum ekki haft minni hita en engan hita.“ 

Pétur: „Þetta finnst mér nú ekki það sama.“ 

Björn: „Það kann að vera. En við verðum að reikna með þessu 
ákveðna upphafi. Hvað áður kann að hafa verið hefur enga 
merkingu í þessu sambandi.“ 


29 




Hanna: „Svo að um þetta tímabil geta menn í raun og veru lítið 
vitað?“ 

Björn: „Já. Eins og ég sagði vita menn oflítið um hegðun efnis við 
slíkar aðstæður.“ 

Steinunn: „En hvað þá um Kaós? Óskapnaðinn, ringulreiðina og 
hina óskipulögðu tilveru. Hve lengi stóð ríki Kaós?“ 

Baldur: „Stjörnufræðingamir John D. Barrow og Joseph Silk 
seg ja okkur að margt bendi til að strax ef tir fyrsta 10' 35 sekúndu- 
brotið. . .“ 

Sigurður: „I’etta er þrjátíu og sex stafa tala.“ 

Baldur: „Já.“ 

Pétur: „Mér þykja þeir meira en lítið nákvæmir í útreikningum 
sínum.“ 

Sigurður: „Jæja. Haltu áfram.“ 

Baldur: „Já. Þessir stjörnufræðingar sem ég nefndi segja að strax 
eftir 10' 35 brot úr sekúndu hafi tímabili Kaós lokið og tilveran 
breyst úr Kaos í Kosmos, - eða úr ringulreið í skipulagða til- 
veru.“ 

Séra Ögmundur: „Og það er þá strax sem þetta alheimslega lög- 
mál tekur öll völd, - að ykkar áliti?“ 

Baldur: „Já. Menn hafa nefnt þetta lögmál lög án laga.“ 

Oktavía: „En það má segja að ákveðin lög hafi ríkt frá upphafi?“ 
Baldur: „Já. Næstum frá upphafi.“ 

Stefán: „Með tilliti til þess, að þetta örlitla sekúndubrot í upphafi 
sem kennt er við Kaós, er einmitt það tímabil sem vísindin vita 
minnst um, ætla ég fyrst um sinn að leyfa mér að hafa þá skoðun 
að heimurinn hafi aldrei verið stjórnlaus. Menn tala einfaldlega 
um Kaós vegna þess að þeir vita hvorki hvað gerðist né hvers 
vegna það gerðist.“ 

Pétur: „Ég á erfitt með að trúa þessari staðhæfingu að ljóseining 
eða fótóna, sem hefur hvorki þyngd né efnismassa og er þess 
vegna ekki efni, geti allt í einu orðið að efnisögn.“ 

Sigurður: „Já. Hvernig ætti það að geta gerst?“ 

Björn: „Eins og ég sagði, einfaldlega með árekstri tveggja ljós- 
einda.“ 


30 



Pétur: „Það er enginn vandi að bera frain svona fullyrðingu, en 
getur þú sannað þetta eða útskýrt?“ 

Björn: „Ég skal reyna það. Þetta byggist á formúlu sein allir 
þekkja. Formúlu Einsteins E =inc 2 .“ 

Pétur: „Já. Já. En, en sagði ekki einhver að það væri líka til vís- 
indatrú? Menn sem engu trúa, trúa öllu sem kallað er vísindi. 
í»að er alveg nóg að nefna Einstein. Annar eins maður og Aibert 
Einstein fer ekki með neina lygi. En ég skal fúslega viðurkenna 
að ég er engu nær því að skil ja hvernig ef nismassi kemur frá fót- 
ónu sem hefurekki efnismassa þó að þú nefnir þessa formúlu.“ 
Oktavía: „Engar málalengingar. Gefðu honum tækifæri til að út- 
skýra þetta.“ 

Hanna: „Já. Hvað þýðir þessi formúla?“ 

Björn: „Hún þýðir það að hver efnisögn getur breyst í orku. E í 
þessari formúlu er orka, m efni og c hraði ljóssins.“ 

Pétur: „Enþetta erþáformúlaum þaðhvernigefni breytist í orku 
en ekki öfugt.“ 

Sigurður: „Og éghélt að þetta væri formúlan um vetnissprengju.“ 
Björn: „Það er rétt. En hún þýðir líka að tveir skammtar af geisl- 
un eða tvær fótónur sem hafa nægilega mikla orku, það er að 
segja orku sem er jafnmikil og mc 2 eða er meiri, - geta þegar 
þær rekast á horfið sem slíkar og hætt að vera 1 jóseindir en orka 
þeirra breytist í tvær efnisagnir, sem hafa bæði þyngd og 
massa.“ 

Stefán: „En hvað gerist ef orka ljóseindanna er meiri en mc 2 eins 
og mér skilst að hún verði við meiri hita en þetta lágmarks hita- 
stig?“ 

Björn: „Pað gerist það sama við árekstur. Ljóseindirnar hverfa en 
í stað þeirra koma tvær efnisagnir. Umframorkan eykur aðeins 
hraða þeirra.“ 

Sigurður: „En ef orkan er minni en mc 2 ?“ 

Björn: „Þá geta fótónur ekki myndað efnisagnir við árekstur.“ 
Hanna: „En er hægt að sanna að þetta raunverulega gerist?“ 
Baldur: „Já. Það er hægt að sýna fram á það á efnarannsóknar- 
stofum.“ 


Cí« 


31 




Oktavía: „En hvað þarf inikla orku til að þetta geti gerst?“ 
Sigurður: „Já. Og hvar er þá orku að finna? Er hún nokkurs stað- 
ar til?“ 

Baldur: „Engan asa. Þetta eru tvær spurningar. Við seinni spurn- 
ingunni er svarið nei. Alheimurinn er að sjálfsögðu fyrir löngu 
orðinn alltof kaldur til þess að slíkar breytingar geti gerst. Þær 
gerast eingöngu í upphafi. “ 

Sigurður: „En hvað þarf þá hitinn að vera mikill?“ 

Björn: „Lágmarkshiti til að breyta Ijóseindum í efnisagnir er 
6 x 10 9 K, -eða sex þúsund milljón gráður á Kelvinmæli.“ 
Hanna: „Hvernig er þetta fundið út?“ 

Baldur: „Það er of flókið mál.“ 

Pétur: „Nei. Við viljum fara niður í saumana á þessu.“ 

Björn: „Nú. Jæja. Orka ljóseindar verður hitastigið margfaldað 
með svokölluðum Boltzmanns fasta- sem er 0.00008617 elek- 
trónvolt - á hverja hitagráðu á Kelvinmæli.“ 

Pétur: „Skiljið þið þetta?“ 

Oktavía: „Já. Hvers vegna ættum við ekki að skilja þetta? Þetta er 
einfalt reikningsdæmi.“ 

Hanna: „Hvað erþáheimurinnlengiað kólnaniður í6xl0 9 K? Ég 
á við: Hvað stendur þetta tímabil lengi?“ 

Björn: „Að ljóseindir breytist í efnisagnir?“ 

Hanna: „Já.“ 

Björn: „Þetta ætti að gerast fyrstu mínúturnar.“ 

Pétur: „Hvað margar?“ 

Björn: „Já. -Tæplega þrjár mínútur. Hitastig alheimsins lækkar í 
hlutfalli við það að heimurinn stækkar. Heimurinn kólnar mjög 
ört við útþensluna. Eftir þrjár mínútur ætti hitinn eftir þessum 
útreikningum að vera kominn niður í 10 9o K, eða þúsund milljón 
gráður á Kelvinmæli.“ 

Stefán: „Getur þú ekki, ef þetta er staðreynd, gefið okkur ná- 
kvæinari skýringar á hvemig ljóseindir verða að efni?“ 
Oktavía: „Já. Og hvaða efni þetta er sein skapast úr ljósi?“ 
Björn: „Hver sérstök efnisögn hefur sín sérstöku hitatakmörk, 


32 



sem eru skilyrðin fyrir því að efnið skapist úr geislun. Þessi tak- 
mörk eru fundin eins og ég sagði með formúlunni E = mc 2 og 
Boltzmanns fasta sem er 0.00008617 elektrónvolt.“ 

Pétur: „Já. Það er ekki þetta sem við vildum helst vita heldur liitt 
hvernig þetta gerist.“ 

Björn: „Við höfum þegar talað um það.“ 

Pétur: „Ég á við hvaða efni eru þetta sem myndast þegar 1 jósagnir 
rekast saman?“ 

Björn: „Öll efni. Það geta öll efni myndast við árekstur fótóna.“ 
Pétur: „Við eigum erfitt með að tnia því.“ 

Björn: „Ég á við að allar þær upphaflegu atómagnir sem löngu 
síðar mynduðu fyrstu atómin, geta myndast úr ljóseindum.“ 
Pétur: „Ég vil fá þetta sundurliðað. Hvemig og hvenær kemur 
hver einstök atóinögn fram við árekstur fótóna?“ 

Baldur: „Það yrði þurr og leiðinleg upptalning.“ 

Pétur: „Það gerir ekkert til. Það skiptir öllu máli að sjá hvort þetta 
er í raun og veru mælanleg staðreynd eða aðeins ein getgátan og 
ágiskunin í viðbót.“ 

Baldur: „Þetta er allt undir hitastiginu komið.“ 

Pétur: „Við vitum það. Það er þegar búið að margendurtaka.“ 
Björn: „Það er nauðsynlegt að vita að það er grundvallarregla í 
nútíma efnafræði að hver einstök efnisögn í náttúrunni á sér 
það sem kalla mætti andefni með nákvæmlega sama efnismassa 
og snúningi en gagnstæðri rafhleðslu. Þess vegna koma efnin 
fram tvö og tvö saman við árekstur fótóna eða ljóseinda. -Á ég 
að fara að telja upp við hvaða hitastig þetta gerist?“ 

Sigurður: „Já. Við viljum endilega fá að heyra það.“ 

Pétur: „Og það nákvæmlega.“ 

Björn: „Látum þá svo vera: Ef við byrjum á hadrónunum - þungu 
atómögnunum - þá þurfa þær hæst lágmarkshitastig til að geta 
myndast úr tveimur ljósskömmtum. Nifteindin þarf alhæstan 
lágmarkshita - og ef við mælum hitann í þúsund mill jón gráðum 
á Kelvinmæli, þá er tala neftrónunnar 10.903.“ 

Hanna: „Þúsund milljón gráður?“ 


llcimsmynd okkartfma - 3 


33 



Sigurður: „Já. Auðvitað. 10.903 þúsund milljón gráður.“ 
Tryggvi: „Og þá myndast við áreksturinn bæði n og n + , sam- 
kvæmt því sem þú sagðir áðan um efni og andefni.“ 

Björn: „Já það er rétt.“ 

Pétur: „Og hvað kemur næst?“ 

Björn: „Við næstiægsta lágmarkshita myndast prótónur, p og p + . 
Hitastigið er 10.888. Þarnæst koma píónur: píónur 0, píónur + 
ogpíónur. Lágmarkshitastigpíóna er 1566.2til 1619.7. Núer 
komið að léttu efnisögnunum, ieptónum. I } ær eru múón + og 
múón + sem koma fram við lágmarkshitastig 1226.2. Og loks 
léttustu efni sem til eru, elektrónur + og elektrónur + með lág- 
markshitastig 5.930 þúsund milljón gráður. Við þessi skilyrði 
myndast efnið úr ljósi, því sýnilega og ósýnilega.“ 

Pétur: „Svo að í upphafi verður þetta þá allt ein súpa, þar sem allt 
er allt?“ 

Björn: „Já. Það mætti segja það. Því að auðvitað gerist þetta líka 
öfugt. Það er að segja efnisagnir se.m hafa efnismassa og þunga 
rekast saman og breytast í ljóseindir án efnisinassa og þunga. 
Og þetta gerist með geysilegum hraða við þessar aðstæður í 
upphafi. Á fyrstu sekúndunni myndast líka neftrónur eða nift- 
eindir við árekstur elektróna ogprótóna.“ 

Steinunn: „Súpa! ekki nema það þó. Ég leyfi mér að mótmæla 
þessu orði.“ 

Pétur: „Hvers vegna?“ 

Steinunn: „Hvers vegna. Auðvitað vegna þess að það er villandi 
og hættulegt vegna síðari tíma sagnfræði. Þeir geta einfaldlega 
hengt sig í þetta eina orð.“ 

Pétur: „Þeir hverjir?“ 

Steinunn: „Hverjir? Auðvitað eftirkomendur okkar. Þeir gera 
ævinlega lítið ú r fyrri hugmyndum og gera þær sem heimskuleg- 
astar. Þeir munu segja: í fornöld sögðu menn að í upphafi hafi 
verið til skjaldbaka sem jörðin hvíldi á. Á tuttugustu öld hafa 
menn svo álitið að alheimurinn hafi í upphafi verið súpa.“ 
Pétur: „O, ætli það sé nú svo mikil hætta á að sagnfræðingar fram- 


34 




tíðarinnar fari að setja okkur á bekk með frumstæðu fólki sem 
útskýrði tilveruna sem endalausa röð af skjaldbökum?“ 
Steinunn: „I>að er aldrei að vita. Allar sögufalsanir verða þannig 
til að orð er túlkað öðruvísi en það er hugsað.“ 

Hanna: „Jæja. Segjum það þá. Við strikuin þá út orðið súpa úr 
heimsmynd okkar.“ 

Steinunn: „Það er eins gott 
Pétur: „Og setjum hvað í staðinn?“ 

Sigurður: „Við setjum ístaðinn orðið efnablanda.“ 

Oktavía: „Nei. Ég held fast við að heimsmynd okkar byrji á setn- 
ingunni: 1 upphafi var ljósið. Og allt er skapað úr ljósinu og allt 
er ljós í umbreyttri mynd.“ 

Séra Ögmundur: „Hvers vegna ekki að segja það sem alltaf hefur 
verið sagt og verð ur alltaf sagt, vegna þess að það er sannleikur- 
inn í málinu: í upphafi var guð. “ 

Þorsteinn: „Getið þið ekki ennþá með nokkru móti skilið í hverju 
yfirburðir hinnar nýju heimsmyndar okkar liggja? Þeir liggja 
einniitt í því að við leggjum til hliðar allar staðhæfingar eins og 
þessar og byggjum í fyrsta skipti í sögunni á mælanlegum stað- 
reyndum.“ 

Sigríður: „Er nú ekki kominn tími til að segja að fyrsta tímabili sé 
lokið? Viljið þið meira kaffi?“ 

Séra Ögmundur: „Játakk.“ 

Sigurður: „Já, - fyrsta tímabilinu af þessum sjö sem þú skiptir 
sögu alheimsins í.“ 

Björn: „Ekki sögu alheimsins. Aðeins þremur fyrstu mínút- 
unum.“ 

Sigurður: „Já. Þremur fyrstu mínútunum átti ég við. En er þá ekki 
kominn tími til að snúa sér að næsta tímabili og halda áfram 
með mælanlegar staðreyndir?“ 

Hanna: „Já. Hvað næst?“ 

Björn: „Á öðru tímabili sem hefst eftir að einn hundraðasti úr 
sekúndu er liðinn og stendur yfir aðeins tíunda hluta úr sekúndu 
er alheimurinn orðinn aðeins fjögur ljósár að ummáli.“ 


35 


Cacs’ 



Pétur: „En hvað er hann núna?“ 

Porsteinn: „Allar tölur um það eru ónákvæmar og breytilegar og 
hafa kannski enga merkingu, en menn nefna 125 þúsund mill- 
jón ljósár.“ 

Sigurður: „En sama efnismagn?“ 

Björn: „Já.“ 

Hanna: „Svo hann hlýtur á þessum tíma að hafa verið ákaflega 
þéttur.“ 

Björn: „Já. Það er rétt. Hann er þá um það bil 3.8 þúsund milljón 
sinnum þéttari og þyngri en vatn við núverandi aðstæður á jörð- 
inni. - Alheimurinn þenst á þessu tímabili mjög ört út en það 
þýðir að bilin milli efnisagnanna stækka í réttu hlutfalli við 
stækkunina.“ 

Sigurður: „Og hann kólnar mjögört líka.“ 

Björn: „Jú. Hann kólnar svo til í réttu hlutfalli við útþensluna.“ 

Pétur: „Eru til atóm á þessu tímabili?“ 

Björn: „Nei. Til þess er hitinn allt of mikill. Tímabilið hefst þegar 
hitinn er kominn niður í 100 þúsund inilljón gráður eða 10 11 á 
Kelvínmæli.“ 

Hanna: „En atómkjarni? Er hann ekki farinn að myndast?“ 

Björn: „Hann er ekki heldur til við þennan hita. Hann getur að 
vísu myndast en sundrast aftur á svipstundu.“ 

Pétur: „En efnið í hann er til?“ 

Björn: „Já. En ekki mikið. Aðeins ein róteind eða nifteind á móti 
þúsund milljón ljóseindum og eindum sem hegða sér eins og 
geislaskammtar.“ 

Tryggvi: „Er þá svipað magn af nifteindum og róteindum?“ 

Björn: „Já. Og þær breytast mjög ört. Prótóna í neftrónu og nef- 
tróna í prótónu.“ 

Sigurður: „Ég skil ekki hvers vegna þú talar um ákveðna stærð al- 
neimsins, Björn. Ef þú dregur hring utan um alheiminn og segir: 
Innan þessa hrings er alheimurinn. Ja. l>á hlýt ég að spyrja. 
Hvað er utan þessa hrings? Er ekki erfitt að svara þeirri spurn- 
ingu og segja: Ekkert? Geturalheimurinn ekki alvegeins verið 
óendanlegur og ótakmarkaður?“ 


36 




Björn: „Auðvitað getur hann verið það. Um það er ekkert hægt 
að segja.“ 

Baldur: „Heimsinynd okkar er byggð á stórusprengju og sá al- 
heimur sem úr henni skapast er hinn þekkti alheimur og hefur 
einn nokkra merkingu.“ 

Hanna: „Eh setjuni nú svo samt sem áður að alheimurinn sé ótak- 
markanlegur. Mnndi það þá ekki breyta öllum þessum útreikn- 
ingi?“ 

Björn: „Nei. Pað mundi engu breyta.“ 

Oktavía: „Jæja. Sem sagt, - enn eru ekki til neinir varanlegir at- 
ómkjarnar, róteindir og nifteindir eru jafnmargar, geislunin er 
alráð og allt breytist í allt í þessu hitajafnvægi. Hitinn er 10"K. 
Og einn hundraðasti úr sekúndu er liðinn frá upphafi heiinsins. - 
Hvað kemur næst?“ 

Björn: „Næst kemur þriðja tímabilið. Þáeru liðnar 0.12sekúndur 
frá upphafi heiinsins. Hitinn hefur fallið niður í 30.000 inilljón 
gráður. Heimurinn hefur að sjálfsögðu þanist meira út og þétt- 
leikinn minnkað niður í að vera 30 mill jón sinnum meiri en þétt- 
leiki vatns. Enn sem fyrr er alheimurinn mestinegnis byggður 
upp af elektrónum, pósítrónum, neftrínum, andneftrínum og 
fótónum. Og allt þetta er geislun þar sem allt breytist ört hvað í 
annað í þessu hitajafnvægi.“ 

Tryggvi: „Fyrst þetta er næstum óbreytt ástand ineð tilliti til efnis 
eða geislunar, - hvaða ástæða er þá að kalla þetta sérstakt 
tímabil?“ 

Björn: „Pað gerast hér mikilvægar breytingar, þróun sem stefnir í 
átttil myndunar fyrsta varanlega atómkjarnans.” 

Oktavla: „Ekki getur hann myndast við þetta hitastig.“ 

Björn: „Nei. Ekki nema örstutta stund. En það að alheimurinn 
hefur þó kólnað þetta mikið gerir nifteindum, sein eru þyngri, 
auðveldara að breytast í róteindir og öfugt. Fyrir þetta tímabil 
var eins og ég sagði jafnmikið til af róteindum og nifteindum. 
En vegna þessarar þróunar breytist hlutfallið þannig að nift- 
eindir verða 38 af hundraði en róteindir 62 af hundraði.” 

Sigurður: „Svo að það sem einkennir þriðja tímabilið er það að 

37 


Cn< 



hafin er greinileg þróun efnisins í átt að myndun hins fyrsta at- 
ómkjarna?“ 

Björn: „Já. Við skulum segja að svo sé.“ 

Stefán: „Þó að sannleikurinn sé auðvitað sá að þróun til alls byrjar 
strax í upphafi.“ 

Pétur: „Burtu með heimspekina. Hún bara ruglar heimsmynd- 
ina.“ 

Steinunn: „Þvert á móti. Hún skýrir hana. Upphaf allra fræði- 
greina er heimspeki. Og háþróaðasti hluti hverrar fræðigreinar 
er líka heimspeki hennar. St jörnufræðin er engin undantekning 
hvað það snertir.“ 

Pétur: „Sleppum þessu. Hvað gerist næst. Við erum komin að 
fjórða tímabilinu. Er það ekki?“ 

Björn: „Jú. Fjórða tímabilið. Þá er hitinn fallinn niður í 10.000 
milljón gráður eða 10 10 á Kelvinmæli.“ 

Baldur: „Og það er liðin 1.1 sekúnda frá upphafi sköpunarinnar 
eða stórusprengju.“ 

Stefán: „Stórasprengja getur ekki*verið upphafið.“ 

Pétur: „Við vísum þessari athugasemd frá.“ 

Sigurður: „Við viljum fá að vita hvað hefur orðið um þessa geisla- 
skammta eða efnisagnir sem til eru í upphafi.“ 

Hanna: „Já. Hvað um ljóseindirnar?“ 

Björn: „Þær eruennþá ríkjandi. En heimurinn breytist stöðugt og 
verður smám saman flóknari.“ 

Tryggvi: „Og hvað er hér að frétta af neftrínum eða fiseindum svo 
við göngum á röðina frá geislun og léttleika til efnis og þunga?“ 
Björn: „Þær fara að hverfa.“ 

Pétur: „Hverfa?“ 

Björn: „Já. Pétur. Alheimurinn hefur nú þanist það mikið út og 
kólnað að þessar efnisagnir eða geislaskammtar fara að ganga 
út úr því hitajafnvægi sem hefur verið algilt fram að þessu. Og 
þær koma ekki lengur við sögu nema hvað orka þeirra héldur 
auðvitað áfram að vera hlnti af alheimsorkunni.“ 

Pétur: „Ganga út úr hitajafnvæginu?“ 

Björn: „Já. Þær fara að hegða sér eins og frjálsar einingar og eru 


38 



ekki lengur í þessu hitajafnvægi með elektrónum, pósítrónum 
ogfótónum.“ 

Tryggvi: „Er ástandið þá óbreytt hvað snertir elektrónur?“ 

Björn: „Nei. Ekki óbreytt. Elektrónum og pósítrónum fer nú 
fækkandi.“ 

Sigurður: „Hvað veldur því?“ 

Björn: „Minnkandi hiti. Þær eyðast hraðar en þeitn fjölgar með 
árekstrum fótóna eða geislaskammta.“ 

Pétur: „En hvað er þá að segja um þróun róteinda og nifteinda? 

Eru þær farnar að tnynda varanlegan atómkjarna?“ 

Björn: „Nei. Ekki ennþá. En hlutföllin eru alltaf að breytast. Nú 
eru nifteindir orðnar aðeins 24 af hundraði en róteindir 76.“ 
Hanna: „Og ekki þarf að spyrja að því að alheitnurinn þýtur út í 
allar áttir með æðisgengnum hraða 
Baldur: „Já. Og þéttleikinn minnkar auðvitað að sama skapi. 
Hann er nú orðinn mikht minni en áður. - Aðeins 380.000 sinn- 
um þéttari en vatn.“ 

Stefán: „Þessar fullyrðingar um einstök atriði eru afskaplega af- 
dráttarlausar. Þær eru raunar þannig að ég get ekki tekið þær 
fullkomlega trúanlegar.“ 

Baldur: „Það var auðvitað enginn sein horfði á þetta gerast.“ 
Björn: „En þetta er allt eitt og sama reikningsdæmið þar sem 
gefnar eru þekktar stærðir. Auðvitað vantar nákvæmari og 
fleiri upplýsingar, - en ég held að þetta sé í aðalatriðum rétt lýs- 
ing á því sem gerðist í upphafi þegar alheimurinn varð til.“ 
Stefán: „Þú ert í raun og veru mikill trúmaður.“ 

Pétur: „Haldið þið heldur áfram með söguna um hvernig heimur- 
inn varð til.“ 

Sigurður: „Segðu okkur þá frá fimmta tímabilinu.“ 

Baldur: „Já. Ég vil það miklu heldur en að tala um hluti þar sein 
allar fullyrðingar eru jafngóðar, -vegna þess að ekkert er hægt 
að mæla eða sanna.“ 

Oktavía: „Við skulum slá öllum deilum á frest.“ 

Sigurður: „Fimmta tímabilið. Erþað ekkiþettamerkilegatímabil 
þegar nifteindir og róteindir mynda í fyrsta skipti varanlegan 


39 



atómkjarna og grundvöllur er lagður undir það sem við nú 
köllum efni?“ 

Björn: „Nei. Ekki enn. Það eru aðeins liðnar 13.83 sekúndur frá 
upphafi heimsins og hitinn er nú 3000 milljón gráður 3xl0 9o K. 

Tryggvi: „Ég hefði haldið að alheimurinn væri orðinn nógu kaldur 
til að atómkjarni venjulegs helíum He 4 gæti myndast. Hann 
þolir mjög mikinn hita án þess að leysast upp. Hann hefði getað 
komið fram á fjórða tímabili.“ 

Pétur: „Er ekki einhver skekkja í útreikningnum hjá þér, Björn?“ 

Björn: „Nei. Hann getur ekki komið fram fyrr en á næsta tíma- 
bili.“ 

Pétur: „Hvers vegna ekki?“ 

Björn: „Það er að vísu rétt hjá þér, Tryggvi, að atómkjarni venju- 
legs helíum er mjög sterklega tengdur og þolir ineiri hita en 
þetta eins og þú sagðir. En hann getur ekki myndast án trítíum 
atómkjarna eða kjarna úr helíum þrír. Báðir þessir atómkjarn- 
ar þola miklu minni hita og springa við 3xl0 9o K. Svo að þyngri 
atómk jarnar geta enn ekki orðið varanlegir. Það gerist ekki fyrr 
en á sjötta tímabili.“ 

Hanna: „Hvað er trítíum, eða þrívetni?“ 

Björn: „Það er þyngsta tegund vetnis H 3 . í atómkjarna þess er ein 
róteind og tvær nifteindir.“ 

Sigurður: „Hvað er helíum þrír?“ 

Björn: „Helíum þrír hefur atómkjarna sem í eru tvær róteindirog 
ein nifteind.“ 

Oktavia: „Hvaða breytingar verða þá helstar á fimmta tímabil- 
inu?“ 

Björn: „Elektrónur og pósítrónur sem hafa verið helstu einingar 
alheimsins fram að þessu víkja nú mjög ört, og við það seinkar 
nokkuð kælingu heimsins. Þegar talað er um hita alheimsins 
frá þessari stundu er átt við hitastig fótóna, - ljóseindanna.“ 

Sigurður: „Og eru aðrar breytingar á fimmta tímabilinu?“ 

Björn: „Já. Hlutfallið milli róteinda og nifteinda er ennþá að 
breytast. Nifteindir eru n ú orðnar aðeins 17 af hundraði og rót- 
eindir 83.“ 


40 



Hatina: „Hvað verður mn þessar nifteindir?“ 

Baldur: „Á næsta tímabili hverfa þær næstum allar.“ 

Hanna: „Hverfa. Hvert?“ 

Baldur: „Inn í helíumkjarnana.“ 

Sigurður: „Og það gerist á næsta tímabili, sjötta tímabilinu.“ 
Björn: „Já.“ 

Pétur: „Jæja. Segðu okknr nú frá því sem gerist á þessu sjötta 
tímabili.“ 

Baldur: „Já. Þetta er mjög merkilegt tímabil.“ 

Sigurður: „Hvers vegna?“ 

Björn: „Vegna þess eins og ég sagði að hér verða til fyrstu varan- 
legu atómkjarnarnir, undirstaða efnisins.“ 

Baldur: „Hér verður til atómkjarni venjulegs helíum He 4 .“ 
Björn: „Já.“ 

Sigurður: „Hvernig?“ 

Baldur: „Ég held ykkur mundi leiðast að hlusta á það. Væri ekki 
best að sleppa því?“ 

Pétur: „Láttu okkur um það hvað við skiljum og munum. Við 
erum engin smáböm sam þarf að mata á eintómu léttmeti.“ 
Baltlur: „Þetta er samt svolítið hart undir tönn.“ 

Oktavía: „En við biðjum um nákvæma lýsingu af því sem gerist. 

Annars verður heimsmyndin í brotum og ófullkomin.“ 
Sigurður: „Nú, nú. Hvernig myndast þá þessir fyrstu atómkjarn- 
ar?“ 

Pétur: „Og byrjaðu á byrjuninni. Það er komið sjötta tímabil og 
hitinn er . . .?“ 

Björn: „Já. Það er sjötta tímabil. Og 3 mínútur og tvær sekúndur 
eru liðnar frá upphafi. Hitinn er kominn niður í þúsund milljón 
gráður 10 9 K. Hann er ekki nema sjötíu sinnum meiri en hitinn í 
miðju sólarinnar nú. Elektrónur og pósítrónur eru að mestu 
horfnar, en helstueiningarheimsins eru áfram fótónur,neftrín- 
ur og andneftrínur. Og stuttu eftir upphaf þessa tímabils gerist 
það sem við höfum verið að leita eftir. Alheimurinn er orðinn 
nógu kaldur til að róteind og nifteind geti myndað atómkjarna 
þungs vetnis, sem nefnist tvívetni. Þessi þungi vetniskjarni get- 


41 


ur síðan rekist á róteind eða nifteind og myndað annað hvort at- 
ómkjarna helíum 3 (He 3 ) eða atómkjarna þyngsta vetnis sem 
kallað er trítíum (H 3 ). Loks getur helíum 3 rekist á nifteind og 
myndað atómkjarna venjulegs helíum (He 4 ).“ 

Baldur: „Og það getur líka myndast með því að trítíum atóm- 
kjami rekist á róteind, því að í atómkjarna venjulegs helíum 
eru tvær róteindir og tvaír nifteindir.“ 

Pétur: „Hættunú.“ 

Baldur: „Var það ekki þetta sem þú baðst um?“ 

Pétur: „Þið hefðuð getað borið þetta fram í þynnri sneiðum.“ 
Baldur: „Ég hélt að þið væruð engin börn sem þyrfti að mata á 
tómu Iéttmeti.“ 

Hanna: „Þetta er fullmikið til að muna.“ 

Björn: „Þetta er mjög almenn þekking.“ 
lianna: „Ég man þetta samt ekki!“ 

Baldur: „Á ég að endurtaka þetta?“ 

Pétur: „Nei!“ 

Sigurður: „Við vitum að minnsta kosti að nú er kominn fram at- 
ómkjarni í tvö fyrstu frumefnin, - vetni og helíum.“ 

Oktavía: „Þú sagðir að nifteindirnar, sem eru þyngstu efnisagn- 
irnar, væru allar horfnar?“ 

Björn: „Já. Strax eftir að alheimurinn hefur þanist nógu mikið út 
og kólnað nógu mikið til að atóinkjarni tvívetnis geti 
myndast . . .“ 

Hanna: „Hvað var nú aftur þetta tvívetni?“ 

Björn: „Tvívetni er þungt vetni H 2 . Atómkjarni tvívetnis er kall- 
aður devteróna og í honum er ein róteind og ein nifteind.“ 
Sigurður: „Og eftir að einn af þessum fyrstu atómkjörnum er 
myndaður . . . Hvað gerist þá?“ 

Björn: „Þá verða mjög miklar breytingar. Svo til allar nifteindir 
sem eftir eru hverfa inn í atómkjama helíums.“ 

Sigurður: „En voru þær ekki næstum horfnar?“ 

Björn: „Nei. Þegar atómkjarnar fara að myndast eru eftir um 13 
prósent af nifteindum. Og þær eru um helmingur þess þunga 
sem er í helíum. Ef þessi útreikningur er réttur þá ætti helíum 


42 



að vera um 26 prósent af því efni sem er í okkar þekkta al- 
heimi.“ 

Tryggvi: „Og rannsóknir og mælingar hafa staðfest að þetta sé 
rétt?“ 

Björn: „Já.“ 

Baldur: „Ekki nákvæmlega. Ef ég man rétt þá hefur helíummagn- 
ið mælst heldur meira.“ 

Björn: „Já. Það er rétt. Það hefur mælst heldur ineira.“ 

Pétur: „Hefur það þá ekki áhrif á þessa kenningu? Þarf ekki að 
lagfæra hana eitthva:ð?“ 

Björn: „Nei. í raun og veru ekki. Þetta þýddi aðeins að sá tími 
þegar varanlegir atómkjarnar fara að myndast hefur byrjað ör- 
lítið fyrr. Eða þegar nifteindir voru 14 af hundraði á móti 86 af 
róteindum. Það þýddi að helíummagnið í alheimi nú getur ekki 
farið mikið yfir 28 af hundraði.“ 

Sigurður: „Nú. Hvað er þá fleira um breytingar á þessu merkilega 
tímabili að segja?“ 

Baldur: „Þaðerýmislegt. Fótónurnar, ljóseindirnar, erubyrjaðar 
að fara sínar eigin leiðir í hegðun sinni. Þær eru orðnar meira en 
þriðjungi heitari en elektrónur og neftrínur.“ 

Oktavía: „En þær höfðu áður sama hitastig. Var það ekki?“ 

Baldur: „Jú.“ 

Hann*: „Hvað eru þessar neftrínur?“ 

Björn: „Það er dálítið erfitt að skilgreina þær. Þær hafa ekki 
massa og ekki rafhleðslu, aðeins veikan segulkraft. Þær skiptast 
í elektrónu tegund (Ve) og múón tegund (Vu).“ 

Sigurður: „Og hvað var nú múón aftur?“ 

Björn: „Ein af frumögnunum sem til voru í upphafi. Það er svip- 
að elektrónu. Með neikvæða hleðslu. En það er 207 sinnum 
þyngra en elektróna.“ 

Oktavía: „Sem sagt Ijóseindirnar hegða sér öðruvísi en elek- 
trónur og neftrínur. Og ljóseindirnar orðnar meir en þriðjungi 
heitari.“ 

Sigurður: „En mér skilst að aðalatriði þessa tímabils sé fyrsta 
myndun atómkjama?“ 


43 


Björn: „Já. Og þeim fjölgar gífurlega ört.“ 

Oktavía: „Koina þá ekki fram atómkjarnar, sem eru þyngri en he- 
líum?“ 

Björn: „Nei. Hitinn er ennþá of mikill. Það geta enn ekki myndast 
neinir atómkjarnar með fimm eða átta efnisagnir.“ 

Séra Ögmundur: „Ég verð nú að lýsa yfir þeirri skoðun minni, að 
í þessari frásögn gæti allt of mikils vísindalegs sjálfsöryggis.“ 
Stefán: „Já. Ég er saminála. Og sjálfsánægju. Það er allt of mikið 
sem við vitum ekki, bæði smátt og stórt, til að við getum fullyrt 
allt þetta.“ 

Tryggvi: „En ég vil aftur á móti þakka fyrir mig. Ég hef ekkert 
heyrt sem hefur gefið mér skýrari mynd af upphafi heimsins, - 
eða sennilegri. “ 

Steinunn: „Það get ég líka tekið undir. Mér finnst að þessi heirns- 
mynd verðskuldi það að hún sé tekin alvarlega og könnuð ræki- 
lega.“ 

Sigurður: „En hver er þá niðurstaðan. Höfum við svarað spurn- 
ingunni um hvað var fyrst? Og hvernig heimurinn varð til?“ 
Þorsteinn: „Við höfum komist að þeirri niðurstöðu að okkar 
þekkti alheimur eigi sér ákveðið upphaf, stað og stund.“ 
Stefán: „Er þetta ekki svolítið vandræðaleg staðhæfing.“ 
Þorsteinn: „Hvernig þá?“ 

Stefán: „Hvernig? Liggur ekki beint við að spyrja: Hvað var á 
undan þessum alheimi sem byrjar á ákveðnum stað og tíma?“ 
Hanna: „Hugsanlega annar alheimur.“ 

Stefán: „Og hvað var á undan honum?“ 

Sigurður: „Hugsanlega óendanleg röð alheima. Við getum ekkert 
um þetta vitað.“ 

Séra Ögmundur: „Var það kannski þetta sem vakti fýrir mannin- 
um sem sagði að heimurinn hvíldi á skjaldböku og hún á annarri 
stærri og þannig endalaust?“ 

Pétur: „ Já. Nú eru sumir heldur betur komnir í mótsögn við sjálfa 
sig. Fyrst segið þið að heimurinn hafi byrjað að vera til og nú 
segið þið að hann sé eilífur og hafi aldrei byrjað að vera til.“ 
Björn: „Þetta er engin mótsögn. Við verðum hér að greina milli 


44 



tveggja gersamlegra ólíkra hugtaka. Annars vegar okkar 
þekkta alheims sem byrjar og endar. Og hins vegar hugsanlegr- 
ar alveru sem við vitum ekkert um. Alvera getur ekki byrjað að 
vera til og líður þess vegna heldur aldrei undir lok. En þetta er 
ekki okkar viðfangsefni.“ 

Baldur: „Nei. Alveran er ekki vísindalegt viðfangsefni.“ 

Séra Ögmundur: „Ég held að við ættuin að temja okkur meiri 
auðmýkt gagnvart þessum djúpu leyndardómum. Þeir eru ekki 
vísindalegir vegna þess að þeir eru ekki mælanlegir. En þeir eru 
samt innsti veruleikinn.“ 

Baldur: „En veruleiki sem við vitum ekkert um. “ 

Pétur: „Og ættum þess vegna ekki að eyða tímanum í að ræða um 
svona hluti.“ 

Oktavía: „Við gerum það nú samt.“ 

Sigrlður: „Er það ekki þessi innsti veruleiki sem menn hafa alltaf 
kallaðguð?“ 

Pétur: „Það er lítið svar.“ 

Oktavía: „Þekkir þú annað betra?“ 

Pétur: „Ég reyni ekki einu sinni að svara þessu.“ 

Steinunn: „Nei. Það eru ekki heldur til nein svör við hinuin stóru 
spurningum heimsmyndunarfræða.“ 

Sigurður: „En framtíðin gæti hæglega fundið svör við mörgu sem 
fyrri kynslóðir áttu engar skýringar á aðra en goðsögur.“ 
Baldur: „Og nú er komið að lokatímabilinu í þessari mestu 
sköpun allra tíma, stórusprengju.“ 

Björn: „Já.. Sjöunda tímabilið. Það er með í þessari sögu, til að 
líta yfir það sem gerst hefur og horfa á síðustu myndina af al- 
heiini í árdaga.“ 

Hanna: „Hvers vegna það? Gerist ekki alltaf jafnmikið í þessari 
sögu alheimsins?“ 

Pétur: „Ekki trúi ég því að hér sé um neinn hvíldardag að ræða, - 
eða hvað?“ 

Björn: „Þó einkennilegt sé mætti kalla þetta hvíldardag og hann 
langan.“ 

Sigurður: „Alheimurinn heldur þó áfram að þenjast út.“ 


45 



Baldur: „Já. Hann heldur áfram að þenjast út og kólna, að sjálf- 
sögðu. En frá vissu sjónarhorni gerist ekki neitt næstu sjö 
hundruð þúsund árin.“ 

Oktavía: „Verða ekki atóm til á þessum sjö hundruð þúsund árum 
fyrst atómkjarninn er orðinn til?“ 

Björn: „Nei. Til þess er alheimurinn ennþá of heitur.“ 

Sigurður: „Og það myndast ekki vetrarbrautir og sólir?“ 

Hanna: „Og ekki líf?“ 

Baldur: „Nei. Ekkert af þessu.“ 

Pétur: „En hvað gerist þá eftir þetta sjö hundruð þúsund ára 
hvíldartímabil?“ 

Björn: „Þá gerist það að alheimurinn hefur kólnað nógu mikið til 
þess að elektrónur og atómkjarni geti sameinast og myndað 
atóm.“ 

Oktavía: „Varanlegt atóm?“ 

Björn: „Já. Varanlegt atóm.“ 

Hanna: „Og fyrstu ffumefnin verða til?“ 

Björn: „Já.“ 

Sigurður: „Hvaða frumefni?“ 

Björn: „Pau fyrstu eru aðeins tvö, helíum og vetni.“ 

Oktavía: „Og á þessum tíma, 700.000 árum eftir að sjöunda tíma- 
bili lýkur, er alheimurinn orðinn aðeins tvennt: helíum og 
vetni?“ 

Björn: „Nei. Ekki er hægt að segja það. Það er til bæði efni og 
ljós, eða geislun. Ljóseindirnar hafa skilið við efnið. En það er 
einmitt skilyrði þess að atóm geti myndast.“ 

Hanna: „Og atómin mynda síðan vetrarbrautir og sólir?“ 

Baldur: „Já.“ 

Sigurður: „Og vetrarbrautir og sólir eru þá myndaðar úr þessum 
tveimur efnum, vetni og helíúm?“ 

Baldur: „Já. Alheimurinn þá er næstum eingöngu vetni og he- 
líum.“ 

Pétur: „í hvaða hlutföllum?" 

Baldur: „Helíum 22-28 af hundraði. Hitt er vetni.“ 


46 



Pétur: „Eru þessar tölur útreikningar eða mælanlegar stað- 
reyndir?“ 

Björn: „Hvorttveggja. Rannsóknir og mælingar margra vísinda- 
inanna á ólíkum stöðum hafa staðfest þetta.“ 

Sigurður: „Svo að útreikningar og mælanlegar staðreyndir stang- 
ast ekki á?“ 

Björn: „I’vert á móti. Eins og við höfum talað um áður.“ 

Pétur: „En þú hefur verið að tala um það sem gerist eftir sjöunda 
tímabilið. Hvenær er þetta sjöunda tímabil og hvað geristþá?“ 
Björn: „Pað er þegar liðnar eru 34 mínútur og 40 sekúndur frá 
upphafi heimsins, eðaöllu heldur byrjun stórusprengju. Hitinn 
er nú 300 milljón gráður 3xl0 8 K. 

Pétur: „Pú ert alltaf að tala um þennan óskiljanlega háa hita. 
Hvað er eiginlega hitastig alheimsins eins og hann er nú á okkar 
tíð?“ 

Björn: „Hitinn er um þrjár gráður á Kelvinmæli.“ 

Oktavía: „Við skulum snúa aftur til sjöunda tímabilsins. - Hvern- 
ig er þá ástand alheimsins? Hvaða ef ni eru þar og á hvaða stigi?“ 
Björn: „Pá er alheimsorkan 69 af hundraði í formi ljóseininga og 
31 hundraðshluti neftrínur og andneftrínur.“ 

Pétur: „Hvað með róteindir og nifteindir, þennan vaxtarbrodd í 
átt til efnis? Pærganga ekki lausbeislaðar lengur, -eða hvað?“ 
Björn: „Nei. Þær eru nú orðnar fastur atómkjarni.“ 

Sigurður: „Þær eru þá helíumkjarni og vetniskjarni?“ 

Björn: „Já. Nifteindireru bundnarí helíumkjarna. Róteindir eru 
orðnar svokallaðar frjálsar róteindir, sem er sama og segja að 
þær séu vetniskjarni.“ 

Oktavia: „Og þú ert búinn að tala um framhaldið. - Þennan sjö- 
hundruð þúsund ára samningafuná við elektrónur áður en sam- 
komulag næst og atóm verður til!“ 

Pétur: „Og þá er nú hætt við að trúarbrögðin okkar falli alveg, 
séra Ögmundur.“ 

Séra Ögmundur: „Alls ekki. Pvert á móti. Hvers vegna ættu trú- 
arbrögðin ekki að þola sannleika? Er guð ekki sannleikur?“ 


47 


Oktavía: „Og þá ættu öll ný sannindi að færa menn nær guði 
sínum?“ 

Stefán: „Já. Hvers vegna ekki?“ 

Séra Ögmunclur: „Ég endurtek það sem ég hef sagt áður. Það eru 
engin ný sannindi til. Allur sannleikur er mjög gamall.“ 
Oktavía: „Ég á við að hann sé okkur nýr þegar við fyrst uppgötv- 
um hann.“ 

Sigurður: „En í trúarbrögðum okkar er ýmislegt sem sanngjarnir 
menn sjá að ekki stenst vísindalega gagnrýni.“ 

Séra Ögmundur: „Trúin stenst ef kjarni hennar er sannur. Guð- 
fræðingar hafa gott af gagnrýni og þeir eins og allir aðrir hafa 
öðru hverju þurft að leiðrétta rangar hugmyndir. Þetta er saga 
allrar þróunar. Ekki aðeins hjá trúmönnum, heldur líka hjá vís- 
indamönnum, heimspekingum, stjórnmálamönnum og öllum 
öðrum.“ 

Björn: „Já. Það er auðvitað margt sem við vitum ekki. Við vitum 
ekki hvað var á undan stórusprengju. Við vitum ekki hvort al- 
heimurinn þenst út endalaust eða snýr við. Við vitum ekki hvað 
til er mikið ósýnilegt efni í alheiminum.“ 

Stefán: „Nei. Sei sei nei. Það er svo sem ekki allt sem vísindin 
vita.“ 

Baldur: „Þúmáttgera lítið úr vísindunumef þúvilt. Enþaðverða 
tæplega aðrir en vísindamenn sem geta hugsanlega fundið svör 
við þessum spurningum.“ 

Stefán: „Það er nú samt eitt sem vantar mjög tilfinnanlega í þessa 
heimsmynd.“ 

Björn: „Hvað er það?“ 

Stefán: „Það er vitið. Vitundin.“ 

Pétur: „Vitið? Hvað kemur það þessu máli við?“ 

Oktavía: „Sjálfri finnst mér þetta það furðulegasta af öllu furðu- 
legu, - að þessi eldhnöttur, þessi steindauða efnablanda, geti 
fætt af sér vitund. Vit! Nægjanlega mikið vit til að skynja þetta 
allt. Já. Meira að segja skrá sögu þessa upphafs 12-20 þúsund 
ármilljónum síðar. Það furðulegasta af öllu er að við erum kom- 
in frá þvílíku upphafi.“ 


48 



Stefán: „Við værum það ekki ef sagan væri rétt skrifuð.“ 

Pétur: „Jæja. Ekki það?“ 

Hanna: „Hvað vantar þá í söguna?“ 

Séra Ögmundur: „Guð.“ 

Pétur: „Guð!“ 

Séra Ögmundur: „Já.“ 

Björn: „Kannski þú viljir þá eiga síðasta orðið og segja söguna 
frá þínu sjónarhorni?“ 

Séra Ögmundur: „Já. Ég skal gera það. Mín niðurstaða er þessi: í 
upphafi var guð. Guð skapaði alheiminn úr ljósi sínu. í upphafi 
ríkir ljósið eitt. Bæði hið sýnilega ljós og hið ósýnilega ljós. 
Geislaskammtar eða fótónur, kvarkur eða stratónur. -Þetta er 
allt upphaflega hið sama 1 jós. - Úr stratónum myndast svo rót- 
eindir og nifteindir og þær mynda atómkjarnann. Elektrónur 
sem líka eru upphaflega ljós tengjast svo þessum kjarna og 
atóm verða til. Síðan þróast efnið stig af stigi. Þyngri og þyngri 
frumefni myndast þar til skapast hafa skilyrði fyrir líf. Saga 
þeirrar þróunar er margsögð. Mín niðurstaða er sú að líf, vitund 
og efni eigi upptök sín í ljósinu. Allt efni og allt lífer umskapað 
1 jós. Og 1 jósið er birting guðs. Aflið sem hann notar þegar hann 
staðsetur veru í tóminu.“ 


Hei/mmyndokkartfma - 


49 




CWl1&TÞÍTJ)ar\rJ 



IV 


Framtíð alheimsins 


Sigurður: „Við höfum nú rakið þróun alheimsins, samkvæmt 
heimsmynd okkar tíma, alveg frá stórusprengju til þessarar 
stundar og . . .“ 

Stefán: „Hins þekkta alheims, áttu við. Er það ekki?“ 

Sigurður: „Já. Alheimsins eins og við þekkjum hann nú. En það 
er ennþá að minnsta kosti tveimur stórum spurningum ósvar- 
að.“ 

Séra Ögmundur: ' „Já. Ætli það ekki. Ætli það sé ekki að minnsta 
kosti tveimur spurningum ósvarað.“ 

Hanna: „Um hvaða spurningar ertu að tala?“ 

Sigurður: . „Tvær augljósustu spurningarnar: Hver verður fraintíð 
alheimsins? Og hin er: Hvað var á undan stórusprengju?“ 
Pétur: „Er þessum spurningum ekki gersamlega ósvarandi?“ 
Baldur: „Það er ekki víst. Við vitum mikið um hegðun efnis og 
þar með hugsanlega um hvað alheimurinn verður gainall.“ 
Oktavía: „ Og ef við getum gert okkur grein fyrir endalokum þessa 
alheims okkar, þá ættum við líka að getafengið.einhverja hug- 
mynd um hvernig hann fæðist að nýju.“ 

Steinunn: ,',Ef hann þá fæðist að nýju.“ 

Sigurður: „Ég trúi ekki á að allur alheimurinn geti orðið að engu. 

Ef hann hverfur hlýtur hann að breytast í eitthvað annað.“ 
Pétur: „En hvaða ástæða er til að halda að alheimurinn líði undir 
lok og hverfi?“ 


51 



Björn: „Ég held að það séu svo til allir vísindamenn sammálaum 
að núverandi alheimur líður undir lok.“ 

Séra Ögmundur: „Ekki allir. Eru ekki til margar kenningar um 
hugsanlega framtíð alheimsins?“ 

Björn: „Þær eru raunar aðeins þrjár.“ 

Baldur: „Og tvær þeirra hafa verið dæmdar úr leik.“ 

Þorsteinn: „Já. Afflestum.“ 

Pétur: „Ég hef lítið um þetta heyrt. Getið þið ekki sagt okkur frá 
þessum þremur hugmyndum vísindamanna um framtíð al- 
heiinsins?“ 

Björn: „Jú. í fáum orðum sagt: Fyrsta kenningin er um kyrrstæð- 
an, eilífan og í aðalatriðum óumbreytanlegan alheim, sem ein- 
kennist af varanlegu ástandi.“ 

Oktavía: „En þeir sem þessu halda fram hljóta þó að vita, að allt 
er á hreyfingu og þess vegna er allfc að breytast.“ 

Björn: „Já. Þeir vita það. En þeir líta á alheiminn eins og stórfljót 
sem er á hreyfingu en er þó kyrrt í farvegi sínum.“ 

Hanna: „Hverjar eru hinar tvær?“ 

Björn: „Kenning tvö er um alheim sem þenst út endalaust.“ 
Tryggvi: „Samkvæmt henni er samt stórasprengja upphafið.“ 
Baldur: „Já.“ 

Sigurður: „Er ekki alheimurinn líka varanlegur, samkvæmt 
henni, fyrst hann heldur áfram að þenjast út að eilífu?“ 

Björn: „Nei. Sá alheimur liði líka undir lok, að vísu á mjög 
löngum tíma.“ 

Oktavía: „Hvernig?" 

Björn: „Sólirnar slokkna að lokum og allt efni eyðist og breytist í 
geislun.“ 

Pétur: „Og þriðja kenningin?“ 

Baldur: „Hún er um alheim sem þenst út og dregst saman til 
skiptis.“ 

Hanna: „Eru þetta einu kenningarnar?“ 

Þorsteinn: „Já. í raun og veru má segja það. Einfaldlega vegna 
þess að möguleikarnir eru ekki fleiri.“ 


52 



Pétur: „Já. Þetta er rétt. Alheimurinn hlýtur annað hvort að vera 
eilífur eða ekki.“ 

Sigurður: „Og annað hvort að þenjast út endalaust eða stöðvast 
ogfara að dragast saman.“ 

Steinunn: „Ég mótmæli. Möguleikarnir eru ekki fleiri, segið þið. 
Hvernig vitið þið það?“ 

Pétur: „Er það ekki augljóst?“ 

Steinunn: „Nei, það er ekki augljóst. Hvers vegna geta mögu- 
leikarnir ekki verið fleiri að ykkar dómi? Það er ekki vegna þess 
hvernig alheimurinn er. Þið skuluð ekki halda það. Það er 
vegna þess hvernig þið eruð sjálf.“ 

Oktavía: „Við hvað áttu?“ 

Steinunn: „Égávið . . .Égáviðþaðaðokkurerutakmörksett.“ 

Pétur: „Hvaða takmörk?“ 

Steinunn: „Hvaða takmörk? Nú allt okkar eðli, maður. Skynjun 
okkar er takmörkuð. - Skilningarvit okkar þekkja aðeins örlít- 
ið brot af veruleikanum. Skilningurinn er takmarkaður og oft 
háður alls konar f ordómum og viðteknum hugmyndum og rang- 
túlkuðum erfðakenningum. - Og innsæið. Já innsæið. Það reyn- 
ist ekki alltaf óskeikult eins og dæmin sanna.“ 

Pétur: „Hættu nú þessu svartagallsrausi. Við erum menn. Og orð- 
ið maður þýðir sá sem hugsar. Já við hljótum að geta hugsað.“ 

Sigurður: „Já. Það er rétt. Við hljótum að geta hugsað. Ég hefþá 
trú að við getum sigrast á öllu þessu. Menn verða aðeins að 
temja sér heiðarleika, hafa opinn hug. Já opna hug sinn fyrir 
nýjum upplýsingum.“ 

Steinunn: „Við erum menn segið þið. Það er alveg rétt. Og það er 
einmitt þar sem hnífurinn stendur í kúnni. Allar hugmyndir 
mótast af okkar eigin reynslu.“ 

Pétur: „Reynslu. Við höfum nú ekki mikla beina reynslu af al- 
heiminum!" 

Steinunn: „Nei. Það er rétt. En fer það fram hjá ykkur hvað þessi 
heimsmynd okkar um fæðingu, líf og dauða alheimsins er ná- 
kvæm eftirmynd af okkar eigin reynslu: Okkar fæðingu, okkar 
lífi og okkar dauða? Fer þetta fram hjá ykkur?“ 

53 





Sigurður: „Ég sé ekki þetta samhengi.“ 

Steinunn: „Ekki það nei. Lestu um niðurstöður sálfræðinganna 
Stanislav Grof, Ottó Rank og Sander Frenczi um þetta efni. 
Þeir sanna að maður geymir í dulvituðu minni sínu reynslu sína 
sem fóstur í móðurkviði. Þar fær maðurinn efnið í hugmyndina 
hinn kyrrstæða alheim. Síðar þegar hann fæðist fær hann 
reynslu um veröld sem hrynur í ægilegum umbrotum. Hér er 
efniviðurinn í hugmynd hans um stórusprengju. Og hér fær 
hann reynslu sem hann síðar kallar að fara um hin dimmu göng. 
- Og svo hið bjarta ljós framundan. Og svo ljósmóðirin. Guð- 
inn sem tekur hann í faðm sinn. Hér er nægur efniviður í allar 
trúarhugmyndir og heimsmynd mannsins. Bæði kenninguna 
um stórusprengju og kyrrstæðan alheim.“ 

Þorsteinn: „Þetta er skemmtileg kenning.“ 

Stefán: „Já. En ekki mjög sannfærandi.“ 

Oktavía: „Nei. Mér finnst þetta hrein vitleysa. Ef stórasprengja 
er mælanleg staðreynd, þá kemur hún fæðingarreynslu manns- 
ins ekkert við.“ 

Baldur: „Þetta eru nú samt merkilegar hliðstæður.“ 

Séra Ögmundur: „Við finnum alls staðar slíkar hliðstæður.“ 

Sigurður: „Gæti ekki jafnvel verið að.fæðing mannsins og fæðing 
alheimsins væri viss hliðstæða?“ 

Pétur: „Nú er nóg komið af þessu. Það verður engin heimsmynd 
til með svona heimspekilegu fimbulfambi. - Við erum að ræða 
um þrjár kenningar varðandi framtíð alheimsins.“ 

Hanna: „Jú. Þú sagðir, Bjöm, að fyrsta kenningin væri um eilífan 
og óumbreytanlegan alheim.“ 

Séra Ögmundur: „Mér fínnst þessi kenning geðþekkasta heims- 
myndin.“ 

Sigurður: „En getur hún staðist?“ 

Björn: „Nei. Ekki eftir þeim upplýsingum sem menn vita sannast- 
ar.“ 

Séra Ögmundur: „Hvaða upplýsingum?“ 

Björn: „Á fyrri hluta þessarar aldar gerðu menn margar uppgötv- 
anir sem hafa haft mikil áhrif á heimsmynd okkar.“ 


54 



Pétur: „Þú átt auðvitað við að menn komust að því að alheimur- 
inn er í útþenslu frá ákveðnum miðpunkti?“ 

Björn: „Já. Meðal annars.“ 

Hanna: ,,En þeir sem hafa haldið fram kenningunni um stöðugan 
alheim, neita þeir þá því að alheimurinn sé í útþenslu?“ 

Björn: „Nei. Að sjálfsögðu ekki. Margir þeirra voru virtir Ög 
frægir stjörnufræðingar.“ 

Sigurður: „En hvernig gátu þeir þá útskýrt það að alheimurinn 
hefði aldrei byrjað, - og alltaf væru stjömurnar að fjarlægjast 
okkur? Ef þær hafa gert það um alla eilífð þá hlýtur hver maður 
að skilja að þær eiga allar að vera horfnar fyrir löngu.“ 

Pétur: „Já. Pað er auðvitað rétt.“ 

Hanna: „En hvernig útskýrðu þeir þetta þá?“ 

Björn: „Þeir svöruðu því til að nýtt efni séalls staðar að skapast. 
Petta nýja efni, sögðu þeir, dregst saman og ínyndar loks nýjar 
vetrarbrautir. Og þeir héldu því fram að það væri jafnvægi milli 
þeirra stjarnheima sem hyrfu. úr sjónmáli og þeirra sem 
skapast.“ 

Séra Ögmundur: „hannig að þegar á heildina er litið þá verður al- 
heimurinn í stórum dráttum svipaður á öllum tímum, hvaðan 
sem hann er skoðaður?“ 

Björn: „Já.“ 

Pétur: „Hvernig getur nýtt efni skapast úr engu?“ 

Séra Ögmundur: „Það mætti spyrja á móti. Hvaðan kom efnið í 
stórusprengju?“ 

Hanna: „Pú segir, Björn, að þessi'kenning fáist ekki staðist?“ 
Björn: „Nei. Hún fær ekki staðist. Ekki riema þá í mjög breyttri 
mynd, þar sem reiknað væri með miklu stærra rúmi og dauðaog 
endurfæðingu alheima. Hún gæti staðist sem kenning uin al- 
veru.“ 

Pétur: „En það er.ekki okkar viðfangsefni hér?“ 

Björn: „Nei.“ 

Hanna: „Hvers vegna segir þú að hún fái ekki staðist?“ 

Björn: „Vandkvæði þessarar kenningar í sinni núverandi mynd 


55 



eru svo mikil að svo til allir vísindamenn og hugsuðir hafa haf n- 
að henni.“ 

Hanna: „En hvers vegna?“ 

Björn: „Stórasprengja er staðreynd. Hún hefur sjálf skrifað sögu 
sína. Pá sögu er hægt að rannsaka og staðfesta.“ 

Pétur: „Svo að kenningin um stöðugan alheim er í ósamræmi við 
þann alheim sem við þekkjum.“ 

Baldur: „Og þess vegna röng. “ 

Stefán: „Er ekki hugsanlegt að alheimur okkar sé aðeins bóla á 
stóru hafi? I*ó að þessi bóla sé með sína sérstöku hegðun, þá 
breytirhún ekki hafinu.“ 

Þorsteinn: „Og enn einu sinni erum við komin út fyrir landamæri 
mannlegrar getu til að sanna eða afsanna.“ 

Baldur: „Við skulum þess vegna halda okkur við þær staðreyndir 
sem við þekkjum.“ 

Stefán: „Og vera alltaf reiðubúin til að breyta þeim!“ 

Þorsteinn: „Jæja. Pessi kenning -reyndist sem sagt enn ein blind- 
gatan.“ 

Séra Ögmundur: „Já. Þeir efu margir þessir vísindalegu botn- 
langar.“ 

Sigurður: „En nú er þá koriiið að kenningu tvö um hugsanlega 
framtíð alheimsins, fyrst kenningin um eilífan og stöðugan al- 
heim fær ekki staðist.“ 

Oktavía: „Ég á nú samt erfitt með að hugsa mér öðruvísi alheim, 
en alheim sem byrjar ekki og líður ekki undir Iok.“ 

Pétur: „Hver er þessi kenriing tvö, sem þú kallar svo?“ 

Bjöm: „Það er kenning um alheim sem byrjar í stórusprengju og 
þenst síðan út eridalaust. “ 

Tryggvi: „Þetta er kenning um alheim sem þróast.“ 

Björn: „Þetta er kenning uin opinn alheiin sem breytist. Hann 
meira að segja gjörbreytist á löngum tíma.“ 

Pétur: „Og hann þenst út endaíaust, segir þú?“ 

Björn: „Þessi kenning er uin það að hann þenjist út endalaust, 
meðan efnið er til.“ 


56 



Hanna: „Áttu við að efni hætti að vera til?“ 

Björn: „Já. Ég ávið það.“ 

Baldur: „En það er ekki óhjákvæmilegt að hann þenjist aðeins út. 
Hitt er Iíka hugsanlegt að hann nemi staðar og f ari síðan að snúa 
við aftur.“ 

Oktavía: „Hvernig gætum við við vitað hvort gerðist frekar, 
áframhaldandi útþensla eða það að hann sneri við?“ 

Björn: „Við gætum vitað það, ef við vissum hvað efnismagnið er 
mikið í alheiminum.“ 

Pétur: „Hvernigþá?“ 

Bjöm: „Það er undir efnismagninu komið. Ef efnismagnið í al- 
heiminum er undir ákveðnu marki, hafa stjarnþokumar ekki 
nægjanlegt aðdráttarafl hver á aðra til að hægja ásér ogútþensl- 
an verður endalaus. Ef hins vegar þetta efnismagn fer yfir þetta 
ákveðna mark, þá ættu stjarnþokumar um síðir að hægja á sér 
og snúa síðan við. “ 

Oktavía: „Það er erfitt að hugsa sérþessa miklu krafta að verki.“ 

Björn: „Hugsaðu þér þá að þú standir á smástirni og kastir steini 
upp í loftið. Smástirnið er svo lítið að það getur ekki dregið 
steininn til sín. Hann heldur áfram út í geiminn. Ef þú kastar 
sama steini upp í loftið hér á jörðinni, fellur hann niður aftur 
vegna þess að jörðin hefur auðvitað miklu meira aðdráttarafl. 
Þetta sama aflfræðilega lögmál gildir um alheiminn í heild 
sinni.“ 

Pétur: „Og ef efnið er undir þessu lágmarki þá halda allir hlutir 
áfram að fjarlægjast okkur endalaust. Hvers konar þróun er 
það?“ 

Björn: „Sennilega finnst mörgum hún fremur kvíðvænleg. Allt 
hverfur okkur. Hver stjarnþokan eftir aðra hverfur þá yfir 
landamæri þess sýnilega eða mælanlega og við erum að lokum 
ein eftir.“ 

Sigurður: „Ein? Hefðum við ekki alla Vetrarbrautina okkar með 
sínum 100.000.000.000 - hundrað billjón sólum? Erþað ekkial- 
veg nóg?“ 


57 



Björn: „Jú, að vísu. Hún mundi halda saman.“ 

Oktavía: „En Vetrarbrautin, - yrði hún þá óumbreytanleg, - ei- 
líf?“ 

Björn: „Það er ekkert sem bendir til þess. Við skulum velta þessu 
fyrir okkur. - Hvað þessi leið raunverulega þýðir. Sólirnar 
þróast, - breytast: Eftir óralangan tíma breytast þær allar í 
dvergstjörnur, nifteindastjörunr eða svarthol. Þær slokkna all- 
ar og það koma engar í staðinn.“ 

Stefán: „Og öll ljós himinsins hverfa?“ 

Björn: „Já. Samkvæmt þessu gera þau það óhjákvæmilega. Og 
meira en það. Sjálft efnið hrynur eins og ég sagði. Eftir óralang- 
an tíma leysast jafnvel stöðugustu atóm í stundur og breytast í 
geislun.“ 

Hanna: „Oghvað langan tíma tekur þessi þróun?“ 

Björn: „Mjög langan. Mæld í árum yrði þetta fimm til sex 
hundruð stafa tala.“ 

Pétur: „Hvað varðar okkur þá eiginlega um þetta? - Eitthvað sem 
gæti gerst löngu eftir að við og jafnvel jörðin og allt á henni er 
horfið?“ 

Stefán: „Það einkennilega er að við látum okkurvarða um þetta.“ 

Pétur: „En hvers vegna í ósköpunum. Það getur ekki snert okkur 
á nokkum hátt. Það er beinlínis hlægilegt að vera að hugsa um 
þetta. Það sem þú ert að segja er, að jafnvel hvítir dvergar, nift- 
eindastjörnur, - já jafnvel svarthol, séu horfin, leyst upp. Allt 
efni alheimsins hrunið, ekkert eftir nema í hæsta lagi eitthvert 
dularfullt og öllum gagnslaust kjarnorkuryk. Til hvers eru 
menn að velta þessu fyrir sér?“ 

Baldur: „Einfaldlega vegna þess að þessir fjarlægu hlutir snerta 
alla heimsmynd okkar og þar með okkur sjálf.“ 

Stefán: „Það er rétt. Þetta snertirhugmyndir okkar um eðli lífsins, 
náttúrunnar og alheimsins." 

Séra Ögmundur: „Og líka hugmynd okkar um eilífan guð.“ 

Pétur: „Guð?“ 

Séra Ögmundur: „Ef þessir hlutir eru réttir, sem ég vil hvorki játa 
né neita, þá þýða þeir að allir hlutir hverfa til guðs ; “ 


58 



Sigurður: „Hvernig?“ 

Stefán: „Við gætum vel hugsað okkur eins konar yfir-alheim, sem 
alheimurinn hverfur til. Og við gætum þá vel hugsað okkur að 
allt sé geymt þar og alheimurinn gæti birst á ný í tímans rás, að 
vilja alföður.“ 

Þorsteinn: „Pað. er gamla sagan. Um leið og vísindin hafa engin 
svör handa okkur, tekur trúin við.“ 

Séra Ögmundur: „Gerðu ekki lítið úr trúnni. Trú og skynsemi 
hafa lengi ferðast saman og trúin hefur alltaf farið á undan.“ 
Þorsteinn: „Við erum að leita að vísindalegri niðurstöðu. Ekki 
trúarlegri afstöðu.“ 

Sigurður: „Nú er aðeins þriðja kenningin eftir.“ 

Björn: „Já. Það er hugsanlegt að efnismagnið sem til er í alheimi 
sé nægjlega mikið til þess að alheimurinn hætti að þen jast út og 
snúi við.“ 

Hanna: „Hvað gerðist þá?“ 

Björn: „Ef einhver væri til að sjá það sem þá gerðist sæi hann alla 
stjamheima snúa við, fara hægt af stað í fyrstu en síðan stefna 
alla að sama marki með síauknum hraða. Áreksturinn þegar 
. þeir kæmu saman hlyti óhjákvæmilega að leysa upp öll mynstur, 
öllu yrði algerlega ey.tt og allt efni breyttist í orku. Allt yrði á ný 
í eldhnetti svipuðum þeim sem sagt er að þessi alheimu r okkar 
sé runninn frá.“ 

Steinunn: „Og sagan endurtæki sig. Nýr alheimur skapaður?“ 
Baldur: „Það sem einu sinni hefur gerst gæti gerst aftur. Því ekki 
það?“ 

Sigurður: „Og þannig endalaust?“ 

Björn: „Það er hugsanlegt.“ 

Tryggvi: „En hvor leiðin er þá líklegri, endalaus útþensla eða út- 
þensla og samdráttur til skiptis? Þú sagðir að það væri undir ef n- 
ismagninu komið. Hefur enginn reynt að áætla þetta efnis- 
magn?“ 

Bjöm: „Jú, jú. Það eru til um þetta merkilegar rannsóknir og út- 
reikningar t.d. birtu fjórirbandarískirvísindamenn niðurstöðu 
sína um þetta í Astrophysical Journal, 1974.“ 

59 


C:cv 



Hanna: „Hvaða vísindamenn?“ 

Björn: „J. Richard Gott, James E. Gunn, David N. Schramm og 
Beatrice M. Timseley, - allir viðurkenndir vísindamenn." 
Pétur: „Og hver var niðurstaðan?“ 

Björn: „Að efnið væri ekki nóg.“ 

Tryggvi: „Og það þýðir endalausa útþenslu, opinn alheim?“ 
Björn: „Já.“ 

Oktavla: „Má treysta þessari niðurstöðu?“ 

Björn: „Nei, hún gæti verið röng.“ 

Baldur: „En er svo mikill munur á þessu? Hljóta ekki að gerast 
sömu breytingar á sólum og atómum, þó þær snúi við?“ 

Björn: „Jú, ef þær fengju nógu langan tíma. En eftir 
100.000.000.000 ár í hæsta lagi hefur allt runnið saman í nýjan 
eldhnött ef kenningin um útþenslu og samdrátt er rétt.“ 

Stefán: „Mitt svar í báðum tilvikum er yfir-alheimur. Efnið hverf- 
ur inn í óþekkta vídd, - og kemur aftur.“ 

Þorsteinn: „Það er gömul guðfræði." 

Séra Ögmundur: „Gömul, já. En sönn. Allt sem er satt hlýtur að 
vera gamalt, - mjög gamalt. “ 

Sigríður: „Hvað er sannleikur eftir að allt er horfið, - eða orðið að 
eldhnetti þar sem öll mynstur eru brotin niður og orðin að 
engu?“ 

Séra Ögmundur: „Guð. Það er ekkert sannleikur nema guð.“ 
Þorsteinn: „Ég trúi ekki þessum niðurstöðumG otts og þeirra fé- 
laga. Með rannsóknartækjum sínumá jörðu niðriundirþessum 
þykka Iofthjúpi hafa þeir enga aðstöðu til að fá réttar upplýsing- 
ar um hve efnið er þétt. - Og nýjar mælingar frá tækjum sem 
sett hafa verið á braut um jörðina (HEAO) senda frá sér upp- 
lýsingar sem benda til að efnið sé meira en reiknað var með. 
Eftir því sem upplýsingar verða meiri um efnismagnið aukast 
líkurnar á lokuðum alheimi, -útþenslu og samdrætti.“ 
Sigurður: „En þetta getum við ekki vitað ennþá?“ 

Björn: „Nei, ekki ennþá.“ 

Oktavía: „Eitthvað finnst mér nú heimsmyndin óskýr þegar kom- 


60 



ið er að endalokum alheimsins. Getum við ekki reynt að gera 
hana ögn skýrari?“ 

Baldur: „Jú. Heimsmynd okkar er í raun og veru mjög einföld. 
Hlið tímans eru tvö. Upphaf tímans er stórasprengja, endalok 
tómans er Hrunið mikla. Alheimurinn sem svarthol. - En svart- 
holið breytist innanfrá eins og allt annað, þó að það virðist 
stöðugt og viðvarandi ástand. í svartholinu heldur efnið áfram 
að brótna niður. Allt skipulag efnis og rúms fer úr böndunum. 
Allt verður allt, eins og Herakleitos gamli sagði. Ef Einstein 
hefur rétt fyrir sér stefnir allt að slíku svartholi og þetta er að 
vissu marki hægt að kanna vísindalega.“ 

Oktavía: „Er þetta hið síðasta orð?“ 

Baldur: „Nei. Eins og ég sagði þá breytist svartholið innanfrá 
Efni hættir að vera efni. Menn hafa sett fram hugmyndir um að 
allt efni alheimsins sem eftir endalok tímans hverfur í svarthol- 
inu birtist á ný í svonefndu hvítholi á allt öðrum stað í rúminu 
við upphaf nýs tíma. Og ný óþekkt tilvera tekur við. “ 

Sigurður: „En um þetta getum við ekkert vitað?“ 

Björn: „Nei.Ekkiennþá.“ 




CiCVC'**! ▼«**•••* 



Hvemig myndast vetrarbrautir 


Sigurður: „Þú sagðir, Björn, að sjö hundruð þúsund árum eftir 
stórusprengju hefðu fyrstu atómin orðið til. Hvert verður 
áframhald þessarar þróunar?“ 

Hanna: „Já hvernig verður þetta allt til? Jörðin okkar? Sólkerfið?“ 
Oktavia: „Og Vetrarbrautin okkar?“ 

Pétur: „Og aðrar vetrarbrautir?" 

Sigurður: „Ég hélt að orðið Vetrarbraut væri aðeins notað um 
þessa einu Vetrarbraut sem sólkerfið okkar er í.“ 

Baldur: „Við tölum venjulega um stjarnþokur." 

Oktavia: „Mér finnst vetrarbraut betra orð. Hvers vegna má ekki 
skýra allar stjarnþokur eftir Vetrarbrautinni líkt og Englend- 
ingar nefna alla heita hveri eftir Geysi í Haukadal?“ 

Björn: „Þá það. Pað skiptir mig ekki máli.“ 

Hanna: „Má ég biðja um skýringu. Okkar sólkerfi er aðeins eitt af 
mörgum sólkerfum í Vetrarbrautinni. Er það ekki?“ 
Þorsteinn: „Jú. Það er að segja, - við þekkjum aðeins sólimar. 
Reikistjörnumar sem ganga kringum þessar sólir eru of smáar 
til að þærsjáist.“ 

Sigurður: „Og hvað eru þessar sólir margar í Vetrarbrautinni?“ 
Þorsteinn: „Þær eru taldar 100.000.000.000 - Hundrað þúsund 
milljónir.“ 

Pétur: „Og hver þeirra hefur síðan reikistjörnur eins og okkar 
sól?“ 

Þorsteinn: „Nei. Ekki er það nú álitið.“ 


63 



Péíur: „Ekki getur okkar sól verið sú eina af öllum þessum ara- 
grúa sem hefur reikistjörnur?“ 

Þorsteinn: „Nei, nei. Það er áætlað að um helmingur sólnanna í 
Vetrarbrautinni séu með reikistjörnum.“ 

Oktavía: „Og vetrarbrautirnar, ~efvið eigum að nota það orð um 
allar stjarnþokur, - hvað eru þær þá inargar?" 

Þorsteinn: „Þær eru líka taldar hundrað þúsund milljónir, eins og 
er. En auðvitað eru svona tölur alltaf að breytast.“ 

Steinunn: „Og fara stækkandi eftir því sem við uppgötvum 
meira.“ 

Björn: „Já.“ 

Pétur: „Þessar stjarnþokur eða vetrarbrautir eru þá stærstu kerfi 
sem menn þekkja, kerfi með þúsund milljónum sólna?“ 
Þorsteinn: „Nei þær eru það ekki.“ 

Sigurður: „Hvaða kerfi geta verið stærri, - nema alheimurinn 
sjálfur í heild sinni?“ 

Þorsteinn: „Vetrarbrautir, sennilega flestar eða allar vetrar- 
brautir, eru hluti af öðru kerfi sem við eigum varla orð yfir.“ 
Oktavía: „Áttu við að vetrarbrautirnar eða stjarnþokurnar séu í 
þyrpingu, líkt og sólirnar eða sólkerfin í vetrarbrautunum?“ 
Þorsteinn: „Já. Það er svo að sjá. Allar niðurstöður nýjustu rann- 
sókna benda til þess.“ 

Pétur: „Ég hef ekki heyrt þetta áður.“ 

Björn: „Jú. þetta eru ekki ný fræði. Menn hafa aðallega rannsak- 
að fjórar af þessum stórvetrarbrautum. Perseus, Coma-A1367, 
Hercules og Hydra-Centaurus.“ 

Hanna: „Og okkar vetrarbraut er þá hluti af slíku kerfi?“ 
Þorsteinn: „Já. Hún er í þyrpingu ótal vetrarbrauta sem mynda 
sér kerfi. í henni eru t.d. Magellan-skýin sem eru litlar óreglu- 
legar vetrarbrautir. - Og svo hinar miklu hvirfilvetrarbrautir 
Andromeda (M31) og Triangulum (M33).“ 

Tryggvi: „Það er sagt að sólkerfi og vetrarbrautir dreifist nokkuð 
jafnt um hinn þekkta alheim, þegar litið er á mjög stór svæði. 
Getur þetta verið rétt, fyrst vetrarbrautir dragast saman og 
mynda sjálfstæð kerfí?“ 


64 



Þorsteinn: „Nei. Þetta er rétt hjá þér. Dreifingin er ekki eins jöfn 
og menn héldu. Það eru óhemjustór svæði, sem eru næstum eða 
alvegauð.“ 

Pétur: „Svo að kenningin um jafna dreifingu er röng?“ 

Þorsteinn: „Já. Auðu svæðin virðast jafnstór og stórvetrarbraut- 
irnar.“ 

Oktavía: „En fyrst viðfangsefnið sein hér á að ræða um er heims- 
mynd okkar tíma, þá finnst mér að þið ættuð að halda áfram að 
segja sögu þróunarinnar. - Hvað gerist eftir þessi fyrstu sjö 
hundruð þúsund ár? Atómin eru orðin til og tvö frumefni, vetni 
og helíum. Hvað gerist næst?“ 

Pétur: „Sagðir þú ekki, Björn, að nú færu vetrarbrautir eða að 
minnsta kosti stórvetrarbrautir að myndast?“ 

Björn: „Jú. Það er álitið.“ 

Oktavía: „Hvað er það sem nú gerist?“ 

Björn: „I>að sem gerist er þetta: Eftir að atóm eru orðin til fer að- 
dráttaraflið að þétta efnið. Efnið dregst saman og á mjög 
löngum tíma myndast vetrarbrautir." 

Hanna: „Þessar sem nú eru til?“ 

Björn: „Nei. Þær fyrstu eru einskonar frumvetrarbrautir.“ 

Pétur: „Þannig að vetrarbrautirnar þróast?“ 

Björn: „Já. Þær breytast, þróast, já.“ 

Sigurður: „Og efnið þróast líka?“ 

Björn: „Já.“ 

Oktavía: „Hvernig þróast atómin?“ 

Björn: „Eins og við sjáum verða öll frumefni að þróast frá vetni og 
helíum til þess að alheimurinn í núverandi mynd verði til.“ 
Pétur: „Á hvaða tíma gerist þetta?“ 

Björn: „í þróunarsögu atóma og sameinda eru þrjú tímabil. Það 
fyrsta nær yfir sex þúsund ármilljónir. Á því tímabili myndast 
fyrstu sólirnar. -Og í þessum elstu sólum breytast þrír til fjórir 
hundruðustu af hinu upphaflega vetni og helíum í þyngri frum- 
efni.“ 

Oktavia: „Og þessi þungu frumefni eru forsenda og skilyrði fyrir 
því að líf geti orðið til?“ 


Hcimsmymi okkar t< ma - S 


65 



Björn: „Já. En það gerist löngu seinna.“ 

Oktavía: „Ég veit það. En öll þessi þróun efnisins stefnir til 
ástands sem er nauðsynlegt til að líf geti komið fram?“ 

Björn: „Já. En við ætluin ekki að rekja þá sögu núna.“ 

Pétur: „Nei. Við skulum reyna að segja söguna áfram.“ 

Sigurður: „Já. Þú varst að rekja þróunarsögu atóma.“ 

Björn: „Ef við höldum því áfram þá stendur næsta tímabil í þróun 
atóma og sameinda yfir jafnlangan tíma og það fyrsta eða sex 
þúsund milljónir ára til viðbótar.“ 

Hanna: „Og hvað gerist þá?“ 

Björn: „Þá verða til hinar nýrri sólir, sólir eins ogokkar sól og þeir 
hnettir sem þeim fylgja.“ 

Pétur: „Ogþriðja tímabilið?“ 

Björn: „Þriðja tímabilið. Já. Þá kom'a fram mjög flóknar lífrænar 
efnasameindir. Ogþróun þeirra leiðir til hinnar fyrstu frumu.“ 
Oktavía: „En spurningin sem við ætluðum að fá svar við er: 
Hvernig verður vetrarbraut til?“ 

Stefán: „En fyrst vil ég benda á, að þessar lífrænu sameindir eru 
rökrétt og eðlilegt framhald á þróun efnisins, en ekki einangrað 
fyrirbæri sem gerist af tilviljun fyrir einhvers konar samhristing 
efnisins. Lífrænar sameindir geta þróast hvarsem er í geimnum 
þar sem rétt skilyrði eru fyrir hendi og þau þungu frumefni sem 
eru nauðsynleg undirstaða líf sþróunar. Slíkar sameindir f innast 
jafnvel á yfirborði loftsteina sem komið hafa utan úr geimn- 
um.“ 

Pétur: „Já. Við vitum það. En hvemig verður vetrarbraut til?“ 
Þorsteinn: „Því er erfitt að svara. Sú þróun gæti verið með ýmsu 
móti.“ 

Oktavía: „En getur þú ekki brugðið upp mynd af slíkri þróun, 
þróun dæmigerðrar vetrarbrautar í samræmi við heimsmynd 
okkar tíma?“ 

Þorsteinn: „Jú. Það hefur verið gert eitthvað á þessa leið: Eftir að 
atóm eru orðin til fara þau að mynda einhvers konar gasský. 
Vetrarbraut verður til úr slíkum skýjum. Þyrpingar af litlum 
þéttum gasskýjum sem ná yfir um 200.000 ljósára svæða rekast 


66 



saman og skapa smám saman fjölda mjög bjartra sól- 
stjarna.“ 

Pétur: „Hvers vegna mjög bjartra?" 

Björn: „Ungar sólir eru alltaf mjög bjartar.“ 

Hanna: „En hvernig verða þær til?“ 

Þorsteinn: „Eins og ég sagði: Skýin þjappast saman vegna gagn- 
kvæms aðdráttarafls. Og við það fjölgar nýjnm sólum.“ 
Sigurður: „Hvað gerist þetta á löngum tíma?“ 

Björn: „Eftir um það bil 200 milljón ár en hin upphaflega frum- 
þokaorðin helmingi minni eða 100.000 ljósár í þvermál." 

Oktavía: „En fyrstu sólirnar sem myndast? - Það eru ekki þær sól- 
ir sem nú eru til?“ 

Þorsteinn: „Nei.. Þær eru allar útslokknaðar eftir þessi fyrstu 200 
milljón ár.“ 

Pétur: „Hvers vegna urðu þær ekki langlífari?“ 

Björn: „Vegna stærðar sinnar. Þær voru mjög stórar og því stærri 
sem sól er því fljótari er hún að brenna upp.“ 

Baldur: „En okkar sól. Hún verður miklu langlífari. Hún er nú 
orðin 4.5 billjón ára gömul og aðeins búin með rúmlega þriðja 
part afævisinni.“ 

Oktavía: „Jæja. Fyrstu sólirnar í þessari dæmigerðu vetrarbraut sem 
þið eruð að lýsa hafa skapast og slokknað út. Hvað gerist næst?“ 
Björn: „Þetta efnissvæði heldur áfram að dragast saman með 
auknum hraða. Eftir300 mill jón ár eru gasskýin samanþjöppuð 
í miðju vetrarbrautarinnar. Og nú nær sköpun nýrra stjarna 
hámarki.“ 

Hanna: „Allan þennan tíma eru sólir að skapast í þessari vetrar- 
braut?“ 

Björn: „Já.“ 

Sigurður: „Hvað er þá þessi kjarni vetrarbrautarinnar?" 

Björn: „Þessi kjarni eru sólir á aðeins 10.000 ljósára svæði.“ 
Hanna: „Ef við horfðum á slíka vetrarbraut úr mikilli fjarlægð. 
Hvemig sæjum við hana?“ 

Þorsteinn: „Ef hún er í mikilli fjarlægð sjáum við allar þessar 100 
þúsund milljón sólir aðeins sem einn ljósdepil." 

67 





Pétur: „Mjög bjartan ljósdepil?“ 

Björn: „Hann gæti alveg eins veriö mjög daufur. En þessi vetrar- 
braut sem við erum að lýsa er skærust einmitt á þessum aldri. 
Hún væri ein af skærustu Ijósunum: Ung vetrarbraut, aðeins 
300 milljón ára gömul.“ 

Sigurður: „Halda nýjar sólir þá áfram að skapast í þessari vetrar- 
braut sem þú ert að segja frá?“ 

Þorsteinn: „Nei. Þegar hér er komið sögu hætta nýjar sólir að 
skapast. Athugið að við erum ekki að tala um vetrarbrautina 
okkar. Þetta er aðeins mynd af hugsanlegri sögu vetrar- 
brautar.“ 

Oktavía: „Og nýjar sólir hætta loks að skapast. Hvers vegna?“ 

Björn: „Einfaldlega vegna þess að gasbirgðirnar eru þrotnar.“ 

Pétur: „Og ljósmagn hennar fer minnkandi?“ 

Björn: „Já. Eftir þetta tímabil verþur hún ekki eins skær. Björt- 
ustu sólirnar slokkna en þær daufari eru langlífari. Birtan verð- 
ur stöðugri og jafnari um langan aldur.“ 

Tryggvi: „Eru allir sammála um að vetrarbraut þróist á þennan 
hátt?“ 

Þorsteinn: „Það eru til fleiri en ein tegund af vetrarbrautum. Og 
það er margt sem menn ekki vita í sambandi við myndun þeirra. 
En þetta sem ég hef sagt er að minnsta kosti í aðalatriðum nokk- 
uð almenn skoðun.“ 

Stefán: „I>ú segir að vetrarbrantir séu ekki allar eins. En þær eru 
allar gerðar úr sama efni. Þær myndast af sama lögmáli. - Ég á 
við að sömu kraftar hljóta að stjórna myndun þeirra. Er þá ekki 
eðlilegast að álíta að þær séu mismunandi aðeins vegna þess að 
þær eru sífellt að breytast eins og allt annað?“ 

Þorsteinn: „Þú átt við að mismunurinn stafi af því að þær eru á 
mismunandi þróunarstigi?“ 

Stefán: „Já. Að þær þróist stig af stigi.“ 

Þorsteinn: „Ef svo væri ættu þær að vera á mismunandi aldri eftir 
tegundum. Er það ekki augljóst?" 

Stefán: „Jú. Eru þær ekki líka á mismunandi aldri?“ 


68 



Þorsteinn: „Nei. Menn hafa rannsakað mismunandi vetrarbrautir 
og þær virðast vera á saina aldri. “ 

Pétur: „Svo þessi hugmynd er röng?“ 

Þorsteinn: „Já. En þetta var einu sinni útbreidd skoðun að allar 
vetrarbrautir færu saina þróunarferil, en hún getur ekki 
staðist.“ 

Hanna: „Hvað eru til margar gerðir af vetrarbrautum?“ 
Þorsteinn: „Pær eru fjórar.“ 

Sigurður: „Hverjar?" 

Þorsteinn: „Fyrst óreglulegar vetrarbrautir, sem hafa enga sér- 
staka lögun.“ 

Stefán: „Eru þær þá ekki elstar?“ 

Þorsteinn: „Ekki nauðsynlega. Þær gætu alveg eins verið yngstar. 
Rannsóknir sýna að sumar þeirra eru raunverulega þær 
yngstu.“ 

Hanna: „Hverjar eru hinar þrjár?“ 

Þorsteinn: „Stjörnufræðingurinn E. Hubble setti þær í kerfi og 
f lokkaði þær ef tir lögun þeirra. í fyrsta flokki voru þær sem voru 
hnöttóttar eða diskar. í öðrum flokki eru svo hvirfilþokur sem 
eru í lögun eins og okkar vetrarbraut. . .“ 

Sigurður: „Hvernig er hún í lögun?“ 

Þorsteinn: „Hún er hvirfilþoka með björtum kjarna og út frá 
öllum hvirfilþokum ganga armar, mismunandi margir.“ 

Hanna: „Og þriðja gerðin. Hver er hún?“ 

Þorsteinn: „Hún er millistig milli diskþoku og hvirfilþoku. Hún 
sýnir greinilegan kjarna en litla arma.“ 

Pétur: „Og fjórði flokkurinn er svo þessar óreglulegu?" 
Þorsteinn: „Já.“ 

Oktavía: „Er þessi skipting kenning eða staðreynd?“ 

Þorsteinn: „Hún er raunveruleg að menn telj a. En í veruleikanum 
er þessi flokkun ekki svona auðveld.“ 

Sigurður: „Hverjar þessara vetrarbrauta eru algengastar?“ 
Þorsteinn: „Þær sem eru hnattlaga eða diskar. Þær eru um 80% af 
öllum vetrarbrautum. Hvirfilvetrarbrautir eru 17% og hinar 
óreglulegu um þrjár af hundraði.“ 


69 



Stefán: „Ég skil ekki hvers vegna vetrarbrautir geta ekki þróast 
stig af stigi og verið mismunandi eftir aldri.“ 

Hanna: „Hvað eru vetrarbrautir gamlar?“ 

Þorsteinn: „Nálægar vetrarbrautir virðast vera tíu þúsund milljón 
ára gamlar. “ 

Pétur: „Eru þær af mismunandi gerðum?“ 

Þorsteinn: „Já.“ 

Pétur: „l } að er augljóst að fyrst jafngamlar vetrarbrautir em af 
mismunandi gerðum þá hafa þær ekki þróast stig af stigi.“ 
Stefán: „Hvers vegna ekki? Hvers vegna gætu þær ekki hafa þró- 
ast með mismunandi hraða?“ 

Þorsteinn: „Það er vegna þess að disklaga eða hnattlaga vetrar- 
brautir eru þrjátíu sinnumstærri en hvirfilvetrarbrautir. Hvern- 
ig ætti hvirfilþoka að þróast þannig að hún verði þrjátíu sinnum 
stærri?“ 

Stefán: „Gæti hún ekki dregið til sín nærliggjandi efni?“ 
Þorsteinn: „Hún getur auðvitað dregið til sín efni. En engan veg- 
inn svona mikið.“ 

Stefán: „Gæti það þá ekki verið öfugt? Að kúlulaga eða disklaga 
vetrarbraut yrði þrjátíu sinnum minni?“ 

Þorsteinn: „Það er líka rétt að efni getur horfið út úr vetrarbraut. 
En það er óhugsandi í svo miklu magni að vetrarbrautin yrði 
þrjátíu sinnum minni.“ 

Stefán: „l>ú sagðir að óreglulegu vetrarbrautirnar gætu verið þær 
yngstu. Koma þær þá ekki frá eldri vetrarbrautum?“ 

Þorsteinn: „Jú. Það er mjög sennilegt. Rannsóknir á okkar 
vetrarbraut sýna að það er efnisútstreymi frá örmum vetrar- 
brautarinnar. Og óreglulegar vetrarbrautir tengjast einmitt 
örmum þessarar vétrarbrautar okkar.“ 

Hanna: „En hvernig vita menn aldur vetrarbrauta?" 

Þorsteinn: „Menn vita það ekki. Það hefur t.d. enginn séð neina af 
fyrstu vetrarbrautunum.“ 

Baldur: ,jJú. Menn teljasig nú samtvitanokkurnveginn um aldur 
vetrarbrauta." 

Björn: „Eina ráðið til að ákveða aldur vetrarbrautar er að mæla 


70 



elstu sólirnar í stjarnþokunni, - eða vetrarbrautinni. - Og er 
það ekki ýmsum vandkvæðum bundið?“ 

Baldur: „Jú, að vísu.“ 

Sigurður: „Er það rétt að fyrstu vetrarbrautirnar hafi enn ekki 
fundist?“ 

Björn: „Það er rétt. Enda erfitt að greina þær frá öðrum fyrirbær- 
um, t.d. kvösum. Þær eru afar langt í burtu og því of daufar fyrir 
þá sjónauka sem við höfum yfir að ráða.“ 

Pélur: „Hvað getum við þá gert.“ 

Sigurður: „Verðum við ekki að smíða stærri sjónauka?“ 
Þorsteirm: „Jú. Það er nú þegar verið að smíða betri sjónauka. - 
Það er í smíðum geimsjónauki sem á að verða tilbúinn árið 
1985.“ 

Sigurður: „Og með honum getum við þá séð elstu vetrarbrautirn- 
ar og þar með svo að segja upphaf alheimsins einsog hann var í 
fyrndinni?“ 

Þorsteinn: „Það er mjög sennilegt. Með honum ættu menn að geta 
greint hundrað sinnum minni hlut, - eða öllu heldur daufara 
fyrirbæri.“ 

Pétur: „Við sjáum þá sem sagt hundrað sinnuin betur. “ 
Þorsteinn: „Já. Menn eru að vona það.“ 

Oktavía: „Og þá þarf væntanlega að breyta öllum tölum og seinja 
nýjar kenningar?“ 

Baldur: „Verður það ekki alltaf saga okkar?“ 

Björn: „Jú. Meðan við erum í þróun. Þegar menn þykjast hafa 
endanlega rétt fyrir sér, - þá eru þeir staðnaðir. Hættir að 
vaxa.“ 

Séra Ögmundur: „Við þurfum engu að kvíða.“ 

Sigurður: „í stuttu máli sagt. Það hefur enn enginn séð vetrar- 
braut skapast. Við verðum því enn að sætta okkur við mörg 
vafaatriði.“ 

Pétur: „Sem sagt. Heimsmynd okkar tíma er heimsmynd í 
sköpun. Ekki endanleg heimsmynd.“ 

Björn: „Það mætti orða það þannig.“ 

Þorsteinn: „En það er ekki líklegt að hún falli í aðalatriðuin. 


71 



Henni verður breytt í einstökum atriðum. En jafnvel þær breyt- 
ingar verða byggðar á þessari heimsmynd okkar.“ 

Oktavía: „En mér skilst að hún byggist mikið á aðferð manna við 
að mæla fjarlægðir til sólstjarna og vetrarbrauta.“ 

Sigurður: „Já. Hvernig fara menn að því að mæla þessar reginf jar- 
lægðir til vetrarbrautar í mill jón 1 jósára fj arlægð? Hvernig f inna 
þeir þessa fjarlægð?“ 

Þorsteinn: „Með því að mæla rauðvik hennar.“ 

Hanna: „Rauðvik? Hvað er rauðvik?“ 

Þorsteinn: „Það er afar mikilvægt atriði í okkar heimsmynd. Það 
er vegna rauðviksins sem þessi heimsmynd varð til.“ 

Sigurður: „En hvað er það?“ 

Þorsteinn: „Rauðvik?“ 

Sigurður: „Já.“ 

Þorsteinn: „Almenn formúla fyrir rauðvik er: Tíðnin (eða bylgjur á 
sekúndu) sem áhorfandinn skynjar er sama sem tíðni marg- 
földuð með ljóshraða deilt með 1 jóshraða plús þeim hraða sem 
stjamaeráþegarhúnfjarlægist. Eða: F=p 
Oktavía: „Þetta er allt of fræðileg skýring. Hvers vegna er það 
svona inikilvægt?“ 

Þorsteinn: „Sjáðu til. Sú vitneskja að alheimurinn er í stöðugri út- 
þenslu, þar sem allt fjarlægist allt, erekki mjög gömul. Súþekk- 
ing varð til þegar aðstoðarmaður Lowells uppgötvaði fyrstur 
manna rauðvik. Hlutir sem eru að nálgast sýna blávik. Hlutir 
sem eru að fjarlægjast sýna rauðvik í litsjánni. Allir hlutir sem 
rannsakaðir hafa verið sýna rauðvik. Allt sem við höfum skoð- 
að í himingeimnum, sólstjörnur og vetrarbrautir, sýna rauðvik 
og eru þess vegna að fjarlægjast okkur.“ 

Hanna: „Þú sagðir að allt væri að fjarlægjast allt. Hvernig á að 
skilja það?“ 

Þorsteinn: „Það er ekki aðeins séð frá jörðinni sem allt er að fjar- 
lægjast. Það sama gerist hvaða sólstjörnu eða punkt þú velur 
þér sem rannsóknarstöð. - Þetta er auðveldast að skilja með 
því að setja ótal punkta á venjulega blöðru og blása hana síðan 
upp. Þá fjarlægjast allir punktarnir alla hina.“ 


72 



Pétur: „Hver var Lowell og hver var þessi aðstoðarmaður hans 
sem uppgötvaði rauðvikið?“ 

Þorsteinn: „Percival Lowell. Pað er stjörnufræðingur sem allir 
hljóta að hafa heyrt sögur um. Stjörnuathugunarstöð frá öðrum 
áratug þessarar aldar í Flagstaff í Arizona er kennd við hann.“ 
Sigurður: „Fyrir hvað varð hann svona frægur?“ 

Þorsteinn: „Flestir þekkja hann vegna þess aðalstarfs hans að 
reyna að sanna að líf væri til á öðrum hnöttum. En hann byrjaði 
einnig athugun á fyrirbærum sem síðar reyndust vetrarbrautir, 
- sem hver um sig er gerð úr hundruðum billjóna sólna eða sól- 
kerfa.“ 

Pétur: „Og þessi aðstoðarmaður Lowells vann að því verki?“ 
Þorsteinn: „Já. Aðstoðarmanni Lowells, sem hét V.M. Slipher, 
var falið að fylgjast með í litsjá hreyfingum fyrirbæris sem 
reyndist vera hvirfilvetrarbraut. Athuganir á þessum hreyfing- 
um og öllum öðrum sýndu rauðvik. Menn héldu í fyrstu að um 
geimryk væri að ræða, en áttuðu sig með nákvæmari rannsókn 
á að svo var ekki.“ 

Sigurður: „En hvernig er hægt að reikna út fjarlægðir til vetrar- 
brautar út frá rauðviki?“ 

Þorsteinn: „Til þess fannst fljótlega leið. Edwin Hubble og Milton 
Humason fundu aðferð til að reikna út fjarlægðina til hvirfil- 
stjarnþokunnar. Þeir komust að raun um að hún var ekki í okk- 
ar vetrarbraut. Þeir fundu aðrar vetrarbrautir í órafjarlægð. 
Þeir komust líka að því, að því fjarlægari sem stjamsólir eða 
vetrarbrautir voru, með þeim mun meiri hraða fjarlægðust þær 
okkur.“ 

Oktavía: „Svo að stærð rauðviksins ákveður þá allar fjarlægðir?“ 
Þorsteinn: „Málið er ekki alveg svona einfalt, vegna þess að við 
verðum að reikna með svonefndum dopplerhrifum. “ 

Hanna: „Hvaðerþað?“ 

Þorsteinn: „Við getum sagt að það sé afstæð hreyfing þess sem 
sendir og þess sem tekur á móti sendingunni. “ 

Oktavía: „Notaðu ekki alveg svona fræðilegt orðalag. Er ekki 
hægt að útskýra þetta á einfaldari hátt?“ 


73 


Þorsteinn: „Ég skal reyna. - Þegar sólstjarna eða þá vetrarbraut 
eða eitthvert annað fyrirbæri er á hreyfingu frá okkur, berst 
ljósið seinna til okkar en frá kyrrstæðum hlut.“ 

Pétur: „Gildir þetta ekki líka u m hljóð?“ 

Þorsteinn: „Jú, að sjálfsögðu. Þetta gildir jafnt um ljósöldur og 
hljóðöldur.“ 

Sigurður: „Geturðu gefið okkur dæmi?“ 

Þorsteinn: „Já. Það skal ég gera. Hugsum okkur ferðainann sein 
fer langan veg. Hann sendir okkur daglega bréf ineð pósti sem 
gengur sömu leið til baka. Tíminn sem bréfin eru að berast til 
okkar lengist eftir því sem maðurinn fer lengra.“ 

Pétur: „Þetta er afleitt dæmi. Stjörnur fara frá okkur með síaukn- 
um hraða sagðir þú, en ferðainaðurinn með jöfnuin hraða.“ 
Þorsteinn: „Já. Það er rétt. Og það verður einmitt að reikna með 
því.“ 

Oktavía: „Hafa menn fundið lögmál fyrir þessari hraðaaukn- 
ingu?“ 

Þorsteinn: „Já. Menn hafa gert það. Þetta hlutfall er venjulega 
nefnt „Hubble konstant“ eða Hubblefasti.“ 

Pétur: „Og hvað er hann mikil stærð?“ 

Þorsteinn: „Við núverandi aðstæður er hann álitinn vera aðeins 15 
kílóinetrar á sekúndu á hver milljón ljósár.“ 

Hanna: „Við núverandi aðstæður. Er hann þá ekki algildur?“ 
Þorsteinn: „Hann er sá sami á hverjum gefnum tíma, en alheimur- 
inn breytist og hraði hans er breytilegur á þróunarferli hans.“ 
Pétur: „Hvernig reikna menn þá fjarlægð vetrarbrautar?“ 

Þorsteinn: „Hún er reiknuð með jöfnunni V = H x D. Eða hrað- 
inn = hubble fasti sinnum fjarlægðin.“ 

Sigurður: „Hvernig fann Hubble hraðann sem vetrarbraut fer á 
þegar hún fjarlægist okkur?“ 

Þorsteinn: „Með því að mæla rauðvikið.“ 

Hanna: „Hvernigþá?“ 

Þorsteinn: „Rauðvik næstu vetrarbrauta mælistt.d. 0.001. Og það 
þýðir að fjarlægðin til þeirra er 20 milljón ljósár. En rauðvik 

74 


Car.iCHM 





fjarlægustu vetrarbrauta mælist 0.75. Það þýðir að þessarfjar- 
lægustu vetrarbrautir eru í 10 billjón ljósára fjarlægð.“ 

Pétur: „Sem þýðir að ljós þeirra hefur verið 10 árbilljónir á leið- 
inni til okkar?“ 

Þorsteinn: „Já. Og það þýðir líka að þegar við horfum á þessi fjar- 
lægu stjarnkerfi þá horfum við á alheiminn eins og hann var fyr- 
ir 10 billjón árum.“ 

Stefán: „Ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni að þessi 
rauðviksútreikningur, - sem allar þessar fjarlægðarmælingar 
byggjast á, sé ekki réttur.“ 

Þorsteinn: „Ég skal viðurkenna að þeir stjömufræðingar eru til 
sem efast um þessa aðferð. Það eru meira að segja til menn sem 
halda því fram að ekkert samband sé milli rauðviksins og út- 
þenslu alheimsins og segja að það sé marklaust, þegar um veru- 
legar fjarlægðir er að ræða.“ 

Hanna: „Þetta lögmál er þá ekki vísindaleg staðreynd?“ 
Þorsteinn: „Það er fyrst og fremst stærðfræði.“ 

Sigurður: „Er þá engin önnur leið t.d. til að mæla fjarlægð næstu 

vetrarbrauta?“ 

Þorsteinn: „Jú. Það er hægt. Það er hægt að mæla hana á annan 
hátt.“ 

Pétur: „Og hvernig koina þær mælingar heim og saman við 
Hubble lögmálið?“ 

Þorsteinn: „Vel. Niðurstaðanhefurorðiðsvipuð.“ 

Sigurður: „Svo þetta styður þá Hubble lögmálið?“ 

Þorsteinn: „Já.“ 

Oktavía: „En er þá ekki til nein einföld aðferð til að sanna þessa 
heimsmynd okkar um alheim í stöðugri útþenslu?“ 

Björn: „Jú, jú. Hún er raunar til. Ef við aðeins skiljum það sem 
við nú sjáum, þegar við horfum á dimman næturhimininn. Við 
erum að horfa á sönnun fyrir alheimi í útþenslu.“ 

Pétur: „ Við hváð áttu?“ 

Björn: „Það skiptir miklu máli að menn skilji það sem þeir sjá. 
Það eitt að horfa á næturhimininn segir okkur mikið um alheim- 
inn.“ 


75 



Sigurður: „Hvað?“ 

Björn: „Það er augljóst að ljósmagnið sem til okkar bærist frá 
kyrrstæðum alheimi yrði svo mikið að næturhiminninn yrði all- 
ur ægibjartur. -En hann er dimmur. Það eitt nægir til að sanna 
að þessi heimsmynd okkar er rétt. - Því að einmitt þetta er 
grundvöllurinn í okkar heimsmynd." 

Oktavía: „Alheimur í útþenslu?“ 

Þorsteinn: „Já. Alheimur í útþenslu.“ 


76 


Caev 



VI 


Vetrarbrautin 


Oktavía: „Það er sagt að af þessum milljónum tegunda af lífver- 
um sem búa á jörðinni sé það maðurinn einn sem horfir á stjörn- 
umar?“ 

Pétur: „Ætli það geti verið rétt?“ 

Stefán: „Þú sérð aldrei hest horfa á stjömumar“, sagði Helgi Pjet- 
urss einu sinni.“ 

Sigríður: „Og sumt nútímafólk, stórborgarbörn t.d., gera það 
ekki heldur.“ 

Séra Ögmundur: „Ég á erfitt með að skilja mann sem fyllist ekki 
undrun við að horfa á þessa kyrrlátu fegurð.“ 

S tefán: „Já. Ég held að þessi sýn veki hjá öllum mönnum alls kon- 
ar hugboð og óteljandi spurningar.“ 

Séra Ögmundur: „Já. Það mætti vel segja mér að menningin hafi 
byrjað þegar steinaldarmaðurinn horfði í fyrsta sinn til himins 
á stjörnubjartri nóttu.“ 

Oktavía: „Og hvað eru allar þessar óteljandi stjömur sem við 
sjáum?“ 

Pétur: „Við skulum ekki eyða tímanum í svona spurningar. Það 
vita allir að stjörnur eru fjarlægar sólir. “ 

Sigurður: „Og þessar sem við sjáum með berum augum eru alls 
ekki óteljandi. Það er löngu búið að telja þær.“ 

Pétur: „Já. Og það var líklega auðveldasta verkefni stjörnu- 
fræðinnar." 

Oktavía: „Aldrei vantar nú lítillætið í mannskepnuna.“ 

77 


cw 



Hanna: „Og hvað eru þær þá margar?“ 

Pétur: „Ö-um. Ég man það nú ekki nákvæmlega." 

Þorsteinn: „Þær sem hægt er að sjá ineð berum augum hér á 
norðurhveli jarðar eru 2750 stjörnur.“ 

Hatuia: „Og annað eins á suðurhvelinu?“ 

Pétur: „Já. Auðvitað. Að sjálfsögðu.“ 

Oktavía: „En enginn getur talið hvað stjömurnar eru raunveru- 
lega margar.“ 

Þorsteinn: „Nei. Það er annað mál.“ 

Sigurður: „Segðu mér. Allar þessar stjörnur sem við sjáum með 
berum augum. Eru þær ekki allar í vetrarbrautinni okkar?“ 
Baldur: „Jú. Þessar sólstjörnur sem við sjáum hér eru allar örlítið 
brot af vetrarbrautinni okkar.“ 

Þorsteinn: „Þetta er ekki alveg rétt. Við sjáum eina stjörnu með 
berum augum sem ekki er í vetrarbrautinni okkar.“ 

Baldur: „Já. Jú. Ef inenn vilja fara í þetta svona nákvæmlega. - 
Hann á við M 31 sein kölluð er Andrómeda.“ 

Sigurður: „Er hún sól í annarri vetrarbraut?" 

Þorsteirm: „Nei. Andrómeda er ekki sólstjarna. Andrómeda er 
önnur vetrarbraut.“ 

Hanna: „Við sjáum hér vetrarbrautina okkar - hér út um 
gluggann. Er það ekki?“ 

Þorsteinn: „Jú. Jú. Sjáið þið. Þetta hvíta band sem liggur um him- 
ininn.“ 

Oktavia: „Já þetta er eins og breið lína af daufu ljósi.“ 

Pétur: „Hvar?“ 

Þorsteinn: „Hvar liggur hún? Hún liggur gegnum stjörnumerkin 
Bogmanninn, Scutum, Cygnus, Cassiopeia, Auriga, Crux, 
Australis, Centaurus, Lupus ogScorpion.“ 

Sigurður: „Og þetta hvíta band er hundrað þúsund milljónir 
sólna. Hvers vegna köllum við þetta vetrarbraut?“ 

Pétur: „Já. Hvers vegna vetrárbraut? Hvers vegna ekki mjólkur- 
hring?“ 

Oktavía: „Er það eitthvað betra?“ 

Stefán: „Sannleikurinn er sá að hver einasta siðmenning hefur 

78 


Cccy< 



gefið þessu fyrirbæri sitt ákveðna nafn. En því er alltaf líkt við 
veg.“ 

Séra Ögmundur: „Já. Ef ég man rétt þá kölluðu Rómverjar þetta 
Via Lactea.“ 

Stefán: „Þetta minnti þá á fljótandi mjólk úr spena á kú.“ 

Pétur: „Og á ensku og dönsku kallast þetta Milky Way og Mælke- 
vejen.“ 

Séra Ögmundur: „Latínuskáldið Ovid yrkir um „Via Lactea“ og 
nefnir hana hina háu stjörnubraut sem liggur til hallar guðs.“ 
Pétur: „Júpíters, áttu við.“ 

Séra Ögmundur: „Já. Ef þú endilega vilt. Júpíters. Júpíter var nú 
eini sinni æðsti guð Róinverja.“ 

Stefán: „Og þetta verður vetrarvegur Óðins í okkar fræðum.“ 
Pétur: „Ég hélt við værum komin af stigi goðsögunnar og við 
ætluðum hér að komast að því hver væri heimsmynd okkar 
tíma. Er ekki best að snúa sér að því?“ 

Hanna: „Hvernig getur þetta sem við sjáum verið vetrarbrautin, 
fyrst allar stjömur sem við sjáum eru ekki nema örlítið brot 
hennar?“ 

Björn: „Við sjáum alls ekki alla vetrarbrautina. vetrarbrautin er 
eins og kringla í laginu. Hún er hundrað þúsund 1 jósár í þvermál 
og þykkt hennar er um tvö þúsund ljósár.“ 

Pétur: „Og ljósið fer með 300.000 þús. km hraða á sekúndu.“ 
Sigurður: „Já. Vel það. Og sú vegalengd sem það fer á þessum 
hraða á einu ári nefnist eitt ljósár.“ 

Pétur: „Það er nú óþarfí að vera að taka þetta fram.“ 

Hanna: „En næstu vetrarbrautir? Hvað eru þær þá langt í burtu? 

Þú sagðir að þær væru 100.000 milljónir talsins.“ 

Oktavía: „Þessar tölur fá hausinn á manni til að springa." 
Þorsteinn: „Já. Næsta vetrarbraut er tvær milljónir 1 jósára í burtu. 
Og þær fjarlægustu eru mörg þúsund milljón ljósár í burtu frá 
okkar vetrarbraut.“ 

Sigurður: „Sem þýðir að ljósið sem fer á 300.000 km hraða á sek- 
úndu hefur verið mörg þúsund milljón ár á leiðinni til okkar.“ 


79 



Pétur: „Já. Og það þýðir að við vituni ekkert hvað þarna er núna 
fyrr en eftir mörg þúsund milljjón ár.“ 

Oktavía: „Svo að við sjáum aðeins hvað var. Ekki hvað er.“ 

Hanna: „Já. En snúum aftur frá þessum fjarlægustu vetrarbraut- 
um til þess sem nær okkur er, okkar eigin vetrarbrautar.“ 

Pétur: „Þú sagðir að hún væri eins og kringla í laginu eða eins og 
grunnur diskur. Er þetta ekki freinur ónákvæm lýsing?“ 

Porsteinn: „Jú. Hún er það raunar. Þetta hvíta band sem við 
sjáum er eiginlega flöturinn á þessum diski en þar eru stjörnurn- 
ar þéttastar. Yfir þessum diski er hvelfing beggja inegin með 
strjálari stjörnuin svo það mætti segja að í heild væri vetrar- 
brautin hnattlaga, þó þannig að línan milli pólanna er styttri en 
þvermál hennar.“ 

Oktnvía: „Þetta hvíta band. Getur það ekki alveg eins verið 
þoka?“ 

Porsteinn: „Nei. Það þarf ekki sterkan sjónauka sem beint er að 
því til að sjá að þetta 1 jósband leysist upp í einstakar st jörnur, - 
sólstjörnur.“ 

Baldur: „Og það má sjá að stjörnumar eru þéttastar á sléttunni á 
þessari vetrarbraut en fyrir utan sléttuna sem er miðjan í 
vetrarbrautinni, séð frá pólunum, eru stjörnurnar dreifðari.“ 

Harma: „Hafa itienn gert kort eða líkan af vetrarbrautinni?" 

Porsteinni: „Já. Menn hafa gert það. í stórum dráttum." 

Sigurður: „Hvernig fara menn að því?“ 

Pétur: „Er hægt að skoða alla vetrarbrautina í þessum risasjón- 
ankum?“ 

Porsteinn: „Nei menn komast skammt með því einu. Mannsaugað 
getur ekki séð lengra en um þúsund parseks inn í sléttu vetrar- 
brautarinnar. Og sjónaukar? - Jafnvel risasjónaukar ná ekki 
mikið lengra vegna gas- og rykskýja sem eru svo stór og víðáttu- 
mikil að engin leið er að sjá í gegnum þau með sjónaukum." 

Oktavía: „Hvað er parsek?“ 

Porsteinn: „Það eru ákveðin lengdareining sein menn nota mikið 
í stjörnufræði, þegar menn tala um vegalengdir. Ein parsek er 
3.2615 Ijósár. Og megaparsek er ein milljón parsek.“ 


80 



Sigurður: „Getum við séð þessi ský í vetrarbrautinni með berum 
augum?“ 

Porsteinn: „Já. Já. Horfðu vel. Hérna. Sérðu ekki dökka bletti í 
stjarnþyrpingunum?“ 

Sigurður: „Jú. Ég sé þá. En eru þetta ekki bara tiltölulega auð 
svæði með fáum sólstjörnum?" 

Þorsteinn: „Nei. Petta eru geysilega stór gas- og reykský í vetrar- 
brautinni. Og þau skipta þúsundum. Menn hafa gefið sumum 
þeirra nöfn. Eitt kalla inenn t.d. Kolapokann.“ 

Pétur: „Kolapokann. I>að er einkennilegt nafn á svona háu fyrir- 
bæri. Hvar er hann?“ 

l>orsteinn: „Hann er ský nálægt Suðurkrossinum. Og annað gengur 
undir nafninu Hrosshausinn. Hann er dökk þoka í Orion 
stjörnumerkinu.“ 

Oktavía: „Eru öll þessi ský dökk?“ 

Þorsteinn: „Nei, nei. Sum eru skínandi. Þau senda frá sér annað 
hvort sína eigin geisla eða þá að Ijós þeirra er endurskin frá 
björtum nálægum stjörnum.“ 

Pétur: „Hrosshausinn í Orion þokunni! Get ég séð Orion- 
þokuna?“ 

Þorsteinn: „Hún sést í sjónauka. Hún er gasský sem drekkur í sig 
útf jólubláa geisla frá mjög heitum sólum í námunda við hana og 
endursendir ljósið.“ 

Hanna: „Og vegna þessara þúsunda af geysistórum skýjum í 
vetrarbrautinni er ekki hægt að kortleggja hana eða kanna?“ 

Þorsteinn: „Það hef ég ekki sagt. Ég sagði að það væri ekki hægt 
með aðferðum gömlu stjörnufræðinnar, ekki einu sinni með 
risasjónaukum. En eftir að nýja stjörnufræðin, radíó eða út- 
varps stjörnufræðin, kom fram er hægt að kortleggja liana alla.“ 

Pétur: „Hvernigþá?" 

Þorsteinn: „Þessi miklu ský eru engin hindrun fyrir radíóbylgjur. 
Þær fara í gegnum þau. Þess vegna eru nú radíó stjörnu- 
fræðingar að reyna að kortleggja gjörvalla vetrarbrautina.“ 

Oktavia: „En því verki er ekki lokið?“ 


Heimsmyndúkkartimu - 6 


81 


Þorsteinn: „Nei. En þeir hafa samt þegar gert af henni tvö um- 
fangsmikil kort: Annað sýnir hana ofan frá og hitt frá hlið.“ 
Sigurður: „Það er ekki lítið verk að kortleggja alla vetrarbraut- 
ina. Hvað sagðir þú að sólirnar í henni væru margar?“ 
Þorsteinn: „Hundrað þúsund milljónir.“ 

Oktavía: „Og þúsundir ryk- og gasskýja þessu til viðbótar?“ 
Þorsteinn: ,,J<i Þau eru kannski efnismestu fyrirbæri vetrarbraut- 
arinnar.“ 

Hanna: „Skýin?“ 

Þorsteinn: „Já.“ 

Pétur: „Til hvers eru þau eiginlega?“ 

Þorsteinn: „Til hvers er skrýtin spuming? En úr þessum skýjum 
eru nýjar sólir skapaðar.“ 

Sigurður: „Hvaða efni er í þessum skýjum?“ 

Björn: „Þau eru nær eingöngu mynduð úr vetnissameindum.“ 
Hanna: „Hvernig geta menn vitað það?“ 

Þorsteinn: „Með litrófsgreiningu. - Annars eru ekki nema tíu ár 
síðan menn vissu að þau væru til í þessu magni.“ 

Pétur: „Og þ ú Segir að úr þessum mestu efnisbáknum vetrarbraut- 
arinnar verði nýjar sólir til?“ 

Þorsteinn: „Já.“ 

Sigurður: „Hvernig myndast nýjar sólir?“ 

Þorsteinn: „Ja. Hvernig þær verða til? Menn sem eru að velta 
þessu fyrir sér standa í svipuðum sporum og vísindamenn á 19. 
öld sem voru að velta því fyrir sér hvernig fóstur þróaðist.“ 
Hanna: „Er þetta nú sambærilegt?“ 

Þorsteinn: „Já. Vísindamenn sjá ekki á fullsköpuðu bami hvernig 
það hefur þróast sem fóstur. Vísindamenn sjá ekki heldur sól í 
sköpun vegna þess að hún er hulin þéttum ryk- og gasskýjum. 
Þeir s já hana fyrst þegar geislar hennar br jótast í gegnum skýja- 
hjúpinn, -en þá er hún næstum fullsköpuð. Og það er ekki hægt 
að sjá hvað gerðist.“ 

Oktavía: „Hvar í vetrarbrautinni skapast þessar nýju sólir?“ 
Þorsteinn: „í örmum hennar?“ 

S éra Ögmundur: „í örmuin hennar. Er þetta skáldlegsamlíking?“ 


82 



Þorsteinn: „Nei. Síður en svo. Vetrarbrautin okkar er svonefnd 
þyrilvetrarbraut. Út frá miðju hennar ganga sex armar eins og 
allir hljóta að hafa séð á myndum. Fjórirstórir og tveir ininni.“ 

Oktavía: „Og þessir armar vetrarbrautarinnar eru eins konar 
fæðingardeildir fyrir nýjar sólir?“ 

Sigurður: „Og þessi geysistóru ský eru við arma vetrarbrautarinn- 
ar þar sem nýjar sólir fæðast. Sagðir þú ekki að þau væri að 
mestu vetnissameindir?" 

Þorsteinn: „Jú. Og það er fremur nýleg uppgötvun.“ 

Pétur: „En nú þegar við horfum hér út um gluggann sjáum við 
ekki betur en að það sé talsvert mikið tómarúm til milli stjam- 
anna. Er slíkt tómarúm ef til vill ekki til?“ 

Þorsteinn: „Ekki í okkar vetrarbraut. Þar er alls staðar eitthvert 
efni í geimnum milli sólstjarnanna. Það getur að vísu verið 
mjög lítið.“ 

1-Ianna: „Hvað lítið?“ 

Þorsteinn: „Ja. Eigum við að segja aðeins eitt atóm í hverjum 
rúmsentimetra.“ 

Sigurður: „En þéttleiki efnis milli sólstjarna hlýtur að vera mjög 
misjafn?“ 

Þorsteinn: „Já. Hann er það auðvitað. Séþéttleikinn mikill er efn- 
ið nefnt ský en sé hann lítill er talað um efnið sem gas milli 
skýja.“ 

Pétur: „Erum við ekki farin að villast í öllum þessum þokum frá 
upphaflegu markmiði okkar að ná fram heildarmynd af tilver- 
unni sem við getum kallað heimsmynd okkar tíma?“ 

Sigurður: „Já. Þetta er rétt, við verðum að halda áfram að rekja 
þróunina.“ 

Hanna: „Hvert vorum við komin?“ 

Oktavía: „Við vorum búin að sjá að í upphafi eru engin atóm til og 
engin frumefni. Við röktum hvernig atóm verða til á 700.000 
árum.“ 

Pétur: „Og næsta stigið var að tvö léttustu frumefnin, vetni og 
helíum, dragast saman í geysimiklar efnisþokur sem verða 
vetrarbrautir. Og í hverri þeirra myndast 100 þúsund milljón 

83 


c scv 


sólir og helmingur þeirra er sennilega með reikistjörnum, sem 
eru of litlar til að finnast. Og nú erum við stödd í okkar vetrar- 
braut.“ 

Oktavía: „Og erum að villast þar í svo sem eins og f jögur þúsund 
risastórum þokum.“ 

Pétur: „En er í þessum þokum ekki einmitt að finna lausnina á 
framhaldi efnisþróunarinnar?“ 

Porsteinn: „Jú. Auðvitað. Hvar annars staðar ættum við frekar að 
leita að lausn gátunnar?“ 

Sigurður: „Eað er staðreynd að við erum lifandi og lífið er til. Það 
er líka staðreynd að þung fnimefni eru skilyrði og undirstaða 
lífsins. Þróunin stefnir því til þungra ffumefna.“ 

Hanna: „Já. En livar verða þessi þungu frumefni til?“ 

Björn: „Þau verða til í miðju sólnanna. Hvergi annars staðar er 
nógu mikill þrýstingur.“ 

Pétur: „Og þar breytast sem sagt vetni og helíum í þungu frum- 
efnin?“ 

Oktavía: „Og þessi margnefndu ský okkar í vetrarbrautinni. 
Hvað eru þau þá? Ekki geta þau verið efni í fyrstu sólirnar. Til 
þess eru þau ekki nógu gömul.“ 

Björn: „Nei. Það er alveg rétt. Þau geta það ekki. En sólir eru 
alltaf að fæðast og deyja. Stóru fyrstu sólirnar hafa sprungið og 
ný kynslóð sólstjarna tekið við og enn eru sólir í sköpun í 
milljónatali í vetrarbrautinni.“ 

Pétur: „Eru þá fyrst og fremst atóm í þessum skýjum?“ 

Björn: „Það héldu menn fyrst. Menn héldu að þau væru aðallega 
vetnisatóm og um tíundi hluti helíumatóm og svo örlítið af 
þyngri atómum. - Og auk þess um eitt prósent þeirra smásæ 
rykkorn sem senda frá sér innrauða geisla. “ 

Sigurður: „En það reyndist ekki rétt?“ 

Björn: „Nei. Nýjustu rannsóknir hafa breytt þessari skoðun. 
Menn hafa komist að því að þessi ský eru ekki samansett úr at- 
ómum, heldur úr sameindum.“ 

Hanna: „Skiptir það svo miklu máli?“ 


84 



Björn: „Já. Ský úr sameindum hljóta að vera iniklu kaldari og 
þéttari en ský úr atómum.“ 

Oktavía: „Heitu skýin eru þá atóm og þau kaldari sameindir?“ 
Sigurður: „Og skýin sem nýjar sólir myndast úr eru ekki eingöngu 
heit atómský?“ 

Björn: „Nei. Um 10-50% þeirra eru mynduð úr sameindum.“ 
Pétur: „Mér skilst að hitastigið hljóti að ráða því hvort ský eru úr 
atómum eða sameindum, sama skýið getur ekki verið úr hvoru 
tveggja.“ 

Björn: „Það erað vísu rétten samt virðast stærstusatneindaskýin 
vera líka úr hjúpi af atómum.“ 

Hanna: „Hvernig í ósköpunum sjá menn það úr mörg þúsund 
ljósára fjarlægð?“ 

Þorsteinn: „Ja. -Sjáðu til. Menn mæla þetta á þrjá vegu: Með lit- 
rófsgreiningu, með öldulengd og með mælingum á útgeislun. 
Það er þetta þrennt sem gefur okkur upplýsingar um flest.“ 
Pétur: „Þetta efni sem er í geimnum milli sólstjarnanna. Er það 
eingöngu vetni og helíum?“ 

Björn: „Nei. En að mestu leyti. - Það hafa nú, árið 1983, fúndist 
þar 53 mismunandi sameindir.“ 

Sigurður: „Og allt efni sem fundist hefur á jörðinni?“ 

Björn: „Néi, nei. Ekki allt. Sum efnin hafa ekki fundist á jörð- 
inni.“ 

Oktavía: „Og þetta eru líka flóknar sameindir? Ekki aðeins þær 
einföldustu?“ 

Björn: „Já. Sumar eru flóknar, eins og t.d. CH 3 CH 2 OH.“ 
Hanna: „Hvaða efni eru nú þetta?“ 

Björn: „O, það finnst nú líka á jöriinni og gengur þar almennt 
undir nafninu vodka.“ 

Sigurður: „Vodka. Jæja. Það var gainan að heyra.“ 

Pétur: „Og það er til nóg af þessu þama?“ 

Björn: „Ég hefði nú haldið það. Prófessorarnirvið Maryland há- 
skóla fullyrða að það sé svo mikið, að ef jörðin væri flaska þá 
mætti fylla hana 10 þúsund sinnum af þessuin ágætu veigum.“ 


85 



Pétur: „Svo að þeir Óðinn og Júpíter og aðrir sem aka vetrar- 
brautina ættu að geta verið sæmilega hressir!“ 

Sigurður: „Og þarna úti ætti þá að vera nóg til að blanda með, eða 
hvað?“ 

Björn: „Já. Ætli ekki það. Af vetni eru þarna 100.000 sinnum 
meira en afvodkanu.“ 

Pétur: „Svo að ef þessu yrði blandað saman yrði drykkurinn 
aðeins 0.0002% alkóhól proof!“ 

Oktavía: „Já. Þetta er nú gottogblessað. En hvað með þunguefn- 
in sem líf byggist á?“ 

Björn: „Þau eru til. Helstu efnin eru vetni, súrefni, kolefni og 
köfnunarefni. í nokkrum skýjum er sílíkon og brennisteinn. “ 

Oktavía: „Hvernig kemur þetta þróun efnisins við?“ 

Björn: „Já. Framhald þróunarinnar verður eins og við sögðum í 
hjarta sólnanna. Aðeins þar er hitinn nógu mikill til að þungu 
frumefnin verði til. Þau verða til við atómsprengingar. Þessi 
nýju þýðingarmiklu efni hafa streymt frá gömlu stóru sólunum 
út í rúmið og þannig verða til efni eins og kolefni, köfnunarefni 
og súrefni." 

Sigurður: „Áttu við að það streymi út í rúmið þegar gömlu sólimar 
springa?“ 

Björn: „Það eru margar leiðir til að koma þungu efnunum út íver- 
öldina svo að sköpunin geti þróast áfram. Stundum gerist það 
þannig að þessar mæður, gömlu sólirnar, senda frá sér storma 
efnisagna út í geiminn. Stundum sprengist allt yfirborð sól- 
stjörnunnar burt og sólin verður nóva eða súpernóva. Mest af 
efni þeirra fer út í rúmið og byrjar þar nýja fullkomnari 
sköpun.“ 

Hanna: „Hvers vegna fullkomnari?“ 

Björn: „Vegna þess að hún er sköpun sem leiðir til lífs, - vegna 
þungu frumefnanna.“ 

Baldur: „Stórvirkustu aðferðirnar við að koma þungu lífsnauð- 
synlegu efnunum út í geiminn kalla stjörnufræðingar slys.“ 

Pétur: „Hvað eiga þeir við með því, fyrst þetta er sköpun, - fram- 
þróun?“ 


86 



Baldur: „Þetta er bæði sköpun og eyðing.“ 

Sigurður: „Er hægt að sjá merki um slík slys í vetrarbrautinni?“ 
Þorsteinn: „Já. Fjöldamörg. Það eru þekktar þúsund svokallaðar 
hringþokur innan okkar vetrarbrautar, sem menn telja að hafi 
myndast við sprengingu gamalla sólna. Til dæmis Blæþokan í 
stjörnumerkinu Svaninum. Hún er afleiðing af slíkri spreng- 
ingu.“ 

Oktavía: „En eru þetta ekki slys? Slíkar sprengingar hljóta að 
eyða öllum hugsanlegum reikistjörnum á stóru svæði.“ 
Þorsteinn: „Slys? Er regnið slys vegna þess að það veklur flóði 
sem drekkir mönnum? Hér eru fyrst og fremst að verki reginöfl 
mikillar sköpunar sem eru langt fyrir handan allt sem í okkar 
siðfræði lieitir gott og illt.“ 

Pétur: „En á þennan hátt verður sem sagt til ný kynslóð sólna?“ 
Þorsteinn: „Já.“ 

Sigurður: „Og þessi nýja kynslóð er fædd af eldri kynslóð sól- 
stjarna?" 

Þorsteinn: „Já. Við sjáum t.d. margar kynslóðir stórsólna sem 
kallaðar eru O sólir í Orion þokunni." 

Hanna: „Er nú ekki búið að ræða nóg um þokurnar?“ 

Oktavía: „Gefðu okkur að síðustu skýra mynd af stærð þessara 
sameindaskýja og fjölda. Við megum ekki gleyma því að í þess- 
um þokum liggur f ramtíðin. Þær eru alltaf að skapa nýjar sólir.“ 
Þorsteirm: „Já. Sameindaskýin. Þau eru nú talin uin fjögur 
þúsund. Þau hafa óreglulegar en skýrar útlínur. Efnið í hverju 
skýi er 100.000-200.000 sólmassar, svo að í hverju skýi er efni í 
allt að 200.000 nýjar sólir á stærð við okkar sól. Þessi ský eru 
eins og maríubreiða. Þau dragast saman í þéttari hnoðra og 
hnoðrarnir verða síðar að sólum.“ 

Hanna: „Sólmassi? Hvað er það?“ 

Þorsteinn: „Sólmassi. Já. Við notuin þetta orð. Vegna þess að sól- 
in okkar er venjuleg sól þá er hún oft notuð sem mælikvarði á 
aðrar sólir.“ 

Pétur: „Og þessar stjörnur sem við sjáum hér. Hvað eru þær 
margir sólmassar?“ 


87 



Porsteinn: „Þessar sólstjörnur sem við sjáum hafa 60 sólmassa þær 
stærstu en þær minnstu eru aðeins tólfti hluti af okkar sól.“ 
Oktavía: „Mér finnst heildarmyndin sem dregin hefur verið af 
vetrarbrautinni alls ekki nógu skýr.“ 

Sigurður: „Ég er þessu sammála. Við höfum talað um einstaka 
hluti sem heyra til vetrarbrautinni en það vantar skýra heildar- 
mynd.“ 

Hanna: „Við hvað eigið þið?“ 

Sigurður: „Pað sem ég á við þegar ég bið um skýra heildarinynd 
er: Hvernig er lögun hennar? Hverjir eru hinir ýmsu hlutar 
hennar? Og hvar kemur hver hlutur inn í myndina?“ 

Pétur: „Já ég vil líka fá skýra mynd af þessu og fyrst stutt svar við 
því hvað er í vetrarbrautinni.“ 

Oktavía: „Getur þú dregið upp skýra mýnd af þessu?“ 

Þorsteinn: „Ég skal reyna. Og ég skal svara síðustu spurningunni 
fyrst: Vetrarbrautin er meira en safn hundrað þúsund milljón 
sólstjama. Hún er líka safn af fjölmörgum víðáttumiklum 
skýjum eða þokum sem nýj ar sólir eru að myndast úr. Og hún er 
loks full af kraftmiklum geimgeislum.“ 

Pétur: „Og hvað um helstu hluta hennar?“ 

Þorsteinn: „Þeir eru fimm: Sléttan, annarnir, kórónan, kjarninn 
og svo hvelin.“ 

Sigurður: „Og hvernig lítur þá heildarmyndin út?“ 

Þorsteinn: „Við skulum hugsa okkur venjulegt hnattlíkan. Síðan 
þrýstum við pólunum saman þannig að breiddin verði helmingi 
meiri en hæðin. Hér erum við komin með heildarmyndina af 
vetrarbrautinni. En hún er auðvitað innan þessa líkans, en ekki 
utan á því. Um miðbauginn er hvíta beltið. Það myndar slétt- 
una eða kringluna. Ef við horfum á þessa björtu sléttu t.d. frá 
öðrum hvorum pólnum, það er að segja ofan eða neðanfrá, þá 
sjáum við að þetta er ekki samfelld kringlótt slétta. Heldur 
skiptist sléttan í þrennt. í miðju sem er eins og hálfkúla eða kór- 
óna og út frá henni ganga sex armar, fjórir stórir og tveir litlir. 
Miðjan og armarnir eru skínandi bjartir af þéttum sólum. En 
við útjaðra armanna er mikið af þokum sem eins og við sögðum 


88 



eru fæðingardeildir nýrra sólna. Og yfir þessari siéttn hvelfast 
svo hvelin beggja megin. í hvelunum eru sólstjörnurnar miklu 
dreifðari. Og þæreru eldri.“ 

Oktavía: „Og hvarer sólin okkar í vetrarbrautinni?“ 

Porsteinn: „Ef við horfum í átt til Bogmannsins þá horfum við í átt 
að miðju vetrarbrautarinnar. Við erum í öðrum af litlu örmun- 
um fremur utarlega eða um 10 kílóparsek frá miðjunni. En 
sléttan eða diskurinn í vetrarbrautinni er um 30 kílóparsek í 
þvermál og 0.1 kílóparsek á þykkt.“ 

Pétur: „Og þessi diskur, sem þú nefnir. Snýsthann allur um miðju 
vetrarbrautarinnar?“ 

Porsteinn: „Já. Það snýstalltum miðjuvetrarbrautarinnaren ekki 
eins og föst plata. Hver sól snýst sinn eigin hring kringum 
þessa miðju.“ 

Hanna: „Og einnig okkar sólkerfi?“ 

Porsteinn: „Já. Okkar sól fer sinn hring á 224 milljón árum. Frá 
því að fyrsti maðurinn koin fram fyrir 5 milljón árum hefur hún 
aðeins farið 8° af 360. En alls hefur sólin farið 22 hringi á sinni 
ævi, ogmá því segja að hún sé tuttugu og tveggja ára gömul.“ 

Sigurður: „Hvað nefnast slík ár sem þessi? Er til na&i á þeim?“ 

Porsteinn: „Já. Þau eru á ensku nefnd Cosmic sun years. Við get- 
um kallað þau sólarár.“ 

Oktavía: „Og hvað halda menn þá að jörðin eigi eftir að fara 
marga hringi enn?“ 

Porsteinn: „Sólin er ung ennþá. Ætli hún eigi ekki eftir að fara 30- 
40 hringi ennþá.“ 

Pétur: „Þú sagðir að hver sól færi sína eigin braut. Þær snúast þá 
ekki allar með sama hraða?“ 

Porsteinn: „Nei. Innstu sólimar, þær sem næstar eru miðjunni, 
snúast hraðast." 

Sigurður: „Er það ekki alveg eins og í okkar sólkerfi, snúast ekki 
reikistjörnurnar sem næstar eru sólinni hraðast í kringum 
hana?“ 

Porsteinn: „Jú. Það errétt. Þetta er svipað.“ 


89 




Hanna: „Og um þessa miðju vetrarbrautarinnar snúast hundrað 
þúsund milljón sólir?“ 

Sigurður: „Og til viðbótar allar reikistjörnur þessara sólna?“ 
Stefán: „Ég leyfi inér nú að efast um að svona tölur geti verið 
réttar!“ 

Oktavía: „Hefur nokkur talið þessar sólir?“ 

Þorsteinn: „Nei. Að sjálfsögðu ekki.“ 

Sigurður: „En hvernig er þá hægt að setj a fram svona tölur?“ 
Þorsteinn: „Þetta er algerlega áætluð tala.“ 

Pétur: „En á hverju byggist hún þá?“ 

Þorsteinn: „Hún byggist á því að menn hafa reynt að reikna út 
efnismassann í vetrarbrautinni.“ 

Oktavía: „í sólum hennar?“ 

Þorsteinn: „Já. í sólum hennar. Og það er talið að efnið í vetrar- 
brautinni sé um 2.0 x 10 u sólmassar.“ 

Pétur: „Og það þýðir að í vetrarbrautinni væru 200 þúsund 
milljón sólir ef allar væru af sömu stærð og okkar sól.“ 
Þorsteinn: „Já. Eins og ég sagði. Þetta er áætluð tala sem byggist 
á vitneskjunni um efnismagnið." 

Oktavía: „En við höfum ekkert talað um þennan innsta kjarna 
vetrarbrautarinnar sem allt snýst um.“ 

Pétur: „Nei. En er svo mikið um hann vitað?“ 

Þorsteinn: „Engan veginn nóg.“ 

Oktavía: „Hvað halda menn að hann sé?“ 

Þorsteinn: „Sumir halda að hann sé kvasi.“ 

Baldur: „Og aðrir halda að hann sé svarthol.“ 

Björn: „Kannski er hann bæði kvasi og svarthol. Eða er ekki vel 
hugsanlegt að hann byrji sem kvasi og endi sem svarthol?“ 
Þorsteinn: „Það getur verið. Þarna er mikið að gerast. En við 
vitum ekki ennþá hvað. Kringum kjarnann er bæði gífurlegur 
fjöldi sólna og utar hringur sameindaskýja. Þarna em öfl 
sköpunarinnar afkastamest. En innsti kjarninn sendir bæði frá 
sér innrauða geisla og röntgengeisla. Eftir langt tímabil mikillar 
sköpunar gæti svarthol verið byr jað að myndast í sjálfum kjarn- 
anum.“ 


90 



Oktnvía: „Væri það ekki einmitt í samræmi við það sem við 
höfum kallað heimsmynd okkar tíma?“ 

Björn: „Jú. Og meðan við vitum ekki betur, skulum við halda 
okkur við þá heimsmynd.“ 


91 


Car.’ 






VII 


Sólkerfið 


Pétur: „Nu, nú. Við höfum í stórum dráttum komið okkur saman 
um heimsmynd okkar tíma frá störusprengju til sólkerfis 
okkar.“ 

Oktavía: „Má ég samt ekki biðja um örstutta upprifjun á heims- 
myndinni.“ 

Sigurður: „Já. Við komum okkursamanum þessi atriði: í upphafi 
var stórasprengja. Fyrstu 700.000 árin voru engin atóm til og 
þess vegna ekki frumefni eða efni í okkar skilningi. Eftir 
700.000 ár myndast atóinin og efnið fer að dragast saman í 
geysistór efnisský sem síðan fer að reka sundur hvert frá 
öðru.“ 

Pétur: „Ef til vill ekki ósvipað og meginlöndin á jörðinni sem rak 
sundur.“ 

Baldur: „Við getum haft það í huga sem líkingu þó að það sé 
annars eðlis.“ 

Sigurður: „Á þriðja stigi þessarar þróunar myndast þannig stór- 
vetrarbrautir og innan hverrar stórvetrarbrautar er svo fjöldi 
vetrarbrauta sem tengjast saman í þessu stóra kerfi. Vetrar- 
brautirnar í okkar þekktaalheimi hafa verið áætlaðarhundrað 
þúsund milljónir. Ein þessara hundrað þúsund milljóna er 
vetrarbrautin okkar. í henni telja menn að séu hundrað þúsund 
milljón sólir.“ 

Hanna: „Og síðan reikistjörnur sem ganga kringum hverja sól.“ 

Porsteinn: „Ekki allar. Eins og ég hef áður sagt þá er talið að um 


93 



helmingur sólnanna sé tvísólir án reikistjarna. Hinn helmingur- 
inn er með reikistjörnum að menn halda.“ 

Pétur: „Nú. Og okkar sól er ein þessara hundrað þúsund milljón 
sólna í vetrarbrautinni okkar?“ 

Þorsteinn: „Já. Ósköp venjuleg sól í öðrum litla arminum milli 
Perseusararmsins og Cygnusararmsins, fremur utarlega í 
vetrarbrautinni.“ 

Hanna: „Og hvert stefnir sólin?“ 

Pétur „Hvert hún stefnir?“ 

Hanna: „Já.“ 

Þorsteinn: „Við getuin sagt að hún stefni á sjötíu þúsund kíló- 
inetra hraða á klukkustund í átt til Vega.“ 

Hanna: „Hvað er Vega?“ 

Þorsteinn: „Vega er nálæg sól. Næst okkar sólkerfi er Alfa Cent- 
auri, þá Síríus, síðan Procyon og Vega er fjórða nálægasta 
sólin.“ 

Hanna: „Hve langt er til næstu sólar, Alfa Centauri?“ 

Þorsteinn: „4,4 ljósár.“ 

Pétur: „Ég vil fremur fá að vita hvernig sólin og sólkerfið urðu 
til.“ 

Oktavía: „Og ég vil vita hvernig sólin er.“ 

Sigurður: „Og hvað um framtíð hennar fyrst hún fæðist og deyr?“ 
Hanna: „Pað er ekki hægt að svara svona spurningum.“ 

Björn: „Jú. Menn telja sig geta það.“ 

Pétur: „Eigum við þá ekki að byrja á fyrstu spurningunni: Hvern- 
ig varð sólin til og hvað er hún gömul?“ 

Björn: „Sólin okkar er í þeim f lokki sólna sem nefnast G2. Hún er 
af annarri kynslóð sólna. Aldur hennar er fjórar og hálf til fimm 
árbilljónir.“ 

Hanna: „Svo hún er búin að skína í fimm þúsund milljón ár?“ 
Björn: „Já.“ 

Sigurður: „Og hvað á hún eftir að lifa lengi?“ 

Björn: „Flestir segja að hún sé nú miðaldra. Hún verður svipuð 
næstu 5 þúsund milljón árin.“ 

Hanna: „Verður hún þá ekki til lengur?“ 

94 


Ctcs*« 



Björn: „Jú. En þá breytist hún í svokallaðan rauðan risa. Hún 
breytist þá svo mikið að það má segja að hún hætti þá að verða 
sólin okkar, sem viðheldur öllu lífi á jörðinni.“ 

Pétur: „En hvernig hefur hún orðið til?“ 

Björn: „Við höfum áður talað um þessi óhemjustóru efnisský. 
Við líktum þeim við inaríubreiðu. Úr hverjum skýhnoðra í 
þessari stóru breiðu myndast sól eða sólir.“ 

Pétur: „Og úr einum þessara hnoðra er sólin okkar og allt sól- 
kerfið myndað?“ 

Björn: „Já. Hann dregst saman og þéttist. Og kraftarnir fjórir, 
einkum þyngdaraflið, hanna þennan skýhnoðra og breyta hon- 
um í það sem við köllum sólkerfi okkar.“ 

Hanna: „Sólina, pláneturnar níu og öll fylgitunglin?“ 

Björn: „Já, - það. Og allt annað í sólkerfinu.“ 

Oktavía: „Sólin er upphaflega stórt ský segir þú. Það er auðskilið. 
En hvernig raunverulega myndast sólin og sólkeiiið úr þessu 
skýi?“ 

Björn: „Þannig að efnið fer að dragast saman og við það verður 
miðja þess mjög heit. Vetnið breytist í hitaorku við samdrátt- 
inn. Þegar hitinn er orðinn nógu mikill byrja kjarnorkuspreng- 
ingar í miðjunni. Þær breyttu vetni í helíum og sólin varð til.“ 
Oktavía: „En hvernig er sólin?-'Hvað vitum við eiginlega um það 
hvemig sólin er?“ 

Pétur: „Húnerheit." 

Oktavía: „Já. Já. Hún er heit. Er það það eina sem við vitum um 
hana?“ 

Sigurður: „Hún er björt. Nærir allt líf á jörðinni. Allt líf er um- 
breytt sólarljós.“ 

Pétur: „Og allt sem við étum?“ 

Sigurður: „Já. Alltsem við étum var sólarljós.“ 

Oktavía: „Þetta vita nú allir. Ég á ekki við þetta. Ég á við hvernig 
er hún gerð. Hvernig er hún samansett. Hún hlýtur að skiptast í 
einhverja hluta eins og . . . Eins ogt.d. líkaminn.“ 

Pétur: „Þú heldur kannski að hún sé persóna, kannski lifandi?“ 
Oktavía: „Hvers vegna ekki? Hvað vitum við um líf?“ 


95 



Sigurður: „Svona svona. Engar frumstæðar vangaveltur. Petta á 
að vera vísindaleg umræða.“ 

Oktavía: „Hvernig er hún þá gerð?“ 

Pétur: „Sólin?“ 

Oktavía: „Já. Auðvitað sólin.“ 

Björn: „Það er alveg rétt hjá Oktavíu. Hún skiptist í aðgreinda 
hluta.“ 

Hanna: „í hvaðá hluta?“ 

Björn: „Við getum talað um kjarna sólarinnar, miðhluta hennar 
sem er að inestu leyti gas og svo yfirborð hennar.“ 

Porsteinn: „Er þetta nú ekki alltof mikil einföldun? Ég held nú að 
það yrði að skipta sólinni í að minnsta kosti sex hluta.“ 

Pétur: „Ef svo er þá bið ég um nákvæmar upplýsingar. Ég hef áður 
sagt að við viljum ekki láta mata okkur á tómu léttmeti. Við 
erum engin börn.“ 

Sigurður: „Ég er sainmála. Mín vegna má þessi umræða vera bæði 
vísindalegri og þyngri.“ 

Stefán: „Ég veit nú ekki hvort það er svo mikið að græða á löngum 
latínuorðum og þurrum tölum.“ 

Pétur: „Jú. Við biðjum um nákvæmar upplýsingar. Ef þær þá eru 
til. í hvaða hluta skiptist sólin? Hvað eru þeir stórir og hvað er 
hitinn mikill á hverjum stað? Getur þú kannski ekki sagt okkur 
þetta?“ 

Björn: „Jú. Ég skal reyna. Sólin skiptist í 1) Kjarna. Hitinn í 
kjarnanum getur náð 1.4 x 10 7 - eða tæplega 15 milljón 
gráðum. Þessi hiti fer 230.000 - 470.000 km frá miðjunni að 
næsta hluta sólarinnar sem nef nist geislahvolf. Frá því berst hit- 
inn með geislum 225.000 kin veg til yfirborðsins um svokallað 
iðuhvolf sem er þriðji hluti sólarinnar. Fjórði hluti hennar er 
svo yfirborðið sem nefnist ljóshvolf. Það er aðeins 5000 km. 
djúpt ogþarerhitinn4.5 x 10 3 - 5.8 x 10 3 C. Fyrir utan þetta 
yfirborð tekur við fimmti hluti sólarinnar sem kallast litahvolf- 
ið. Það er um 130.000 kin. þykkt. Og loks eldblossar sem koma 
frá sólinni og teygjast langt út í geiminn. Þessi sjötti og síðasti 


96 



hluti nefnist kóróna. Hún sendir frá sér straum af efnisögnum, 
prótónum og elektrónum inn í sólkerfið.“ 

Tryggvi: „Eru þetta ekki hinir svokölluðu sólarvindar?“ 

Björn: „Jú. Og þeir ná til reikistj arnanna og sveipast kringum 
segulsvið jarðarinnar og Júpíters.“ 

Oktavía: „Hvers vegna fara þeir ekki um segulsvið hinna reiki- 
stjarnanna?“ 

Pétur: „Röng spurning. Jörðin og Júpíter eru einu reikistjörnurn- 
ar sem hafa segulsvið.“ 

Hanna: „Svo þessir sólvindar hafa áhrif á jörðina?“ 

Bförn: „Já. Þeir eru misjafnir að styrkleika. En allar breytingar í 
sólinni verka á allt sólkerfið.“ 

Sigurður: „Eins og sólblettirnir?“ 

Björn: „Já. Rétt. Breytingar á þeim virðast nokkuð reglu- 
bundnar. Þeir aukast á ellefu ára fresti og hafa áhrif á segulsvið 
og útvarpsbylgjur.“ 

Tryggvi: „Og kannski á veðrið hjá okkur?“ 

Björn: „Já. Sumir halda það.“ 

Pétur: „Þetta var nú allt ágætt. Þurrt og vísindalegt.“ 

Tryggvi: „Ég hef verið að velta einu vandamáli fyrir mér. Hvernig 
getur sólin lifað svona lengi sem sól? Þyngdaraf lið er geysimikið 
og ætti að draga hvert atóm inn að miðjunni. Og auk þess sendir 
hún stöðugt frá sér orku eftir því sem menn segja í meira en 10 
þúsund milljón ár. Hvers vegna hrynur hún ekki saman? Hvers 
vegna tæmist hún ekki og eyðist?“ 

Björn: „Það er rétt hjá þér að sólin verður alltaf að berjast við 
þyngdaraflið. Það er líka hárrétt að hvert atóm dregst af feikna- 
krafti að miðju hennar.“ 

Sigurður: „En hver er þá skýringin á því að þetta gerist ekki?“ 
Björn: „Það þarf alls staðar að nota afl gegn afli til að skapa jafn- 
vægi.“ 

Oktavia: „Og hvaðan kemur sólinni þetta afl sem skapar jafn- 
vægi?“ 

Björn: „Pað afl kemur frá kjarna hennar.“ 

Pétur: „Hvernigþá?“ 


Heimsmyndökkartima - 7 


97 


Björn: „Ytri lög sólarinnar eru dregin að miðjunni en kjarninn 
þrýstir á móti með jafnmiklu afli.“ 

Hanna: „Hvað orsakar þennan mótþrýsting frá kjamanum?“ 

Björn: „Þrýstingurinn orsakast af um 15 milljón gráða hita 
kjarnans.“ 

Sigurður: „Og er hann jafnmikill og allur þungi ytri laga sólar- 
innar?“ 

Björn: „Já hann er gífurlega sterkur. Hann er 2 x 10 9 meiri en 
loftþrýstingur við sjó á jörðunni.“ 

Hanna: „Hvað er nú aftur,-2 x 10 9 ?“ 

Pétur: „Það er sama og tvö þúsund milljónir. - Prýstingurinn er 
tvö þúsund milljón sinnum meiri en loftþrýstingur við sjó.“ 

Sigurður: „Já. Ég hefði haldið að átök af þessu tagi gætu naumast 
staðið nema stutta stund. Síst af öllu að þau gætustaðið yfir í 10 
þúsund milljón ár, - eða meir.“ 

Oktavía: „Ég verð að segja það sama. Oghverniggeta svona átök 
v erið stöðug allan þennan tíma? Hvers vegna gengur þessum 
tveimur risum ekki betur til skiptis?“ 

Pétur: „Eins og í rómverskri glímu, áttu við?“ 

Oktavía: „Já. Til dæmis.“ 

Pétur: „Þú ert alltaf j afn óvísindaleg. Þetta á ekkert skylt við róm- 
verska glímu. Hér eru engir tveir jötnar sem takast á. Hvers 
vegna í ósköpunum þurfa menn alltaf að sjá alla hluti í mann- 
legri mynd.“ 

Oktavía: „O, svona líkingar gera okkur aðeins auðveldara að 
skilja.“ 

Pétur: „Ég held að þær séuþ vert á móti ævinlega til að rugla 
okkur. Maðurinn þarf alltaf að vera að troða sjálfum sér inn í 
myndina.“ 

Sigurður: „Svona nú. Hættið þessu. Höldum heldur áfram með 
þetta.“ 

Hanna: „Já. Spurningunni er ekki svarað nema til hálfs. Sólin 
skín. Það er staðreynd. Hún tapar stöðugt orku. Og það ekki 
neinni smáræðis orku, -endalaust. Hvernig getur hún bætt sér 
upp þetta orkutap?“ 



Björn: „Kjarni sólarinnar er alltaf að framleiða nýja orku.“ 
Pétur: „En hvernig?“ 

Björn: „Hann gerir það með vetnissprengjum.“ 

Hanna: „Vetnissprengjum?“ 

Björn: „Já. Það er að segja. Hér er um að ræða þá umframorku 
sem kemur fratn við það að vetni breytist í helíum.“ 

Sigurður: „Hvernig breytist vetni í helíum?“ 

Björn: „Þannig að fjögur vetnisatóm mynda eitt helíumatóm.“ 
Oktavía: „Og þessi breyting að breyta vetni í helíum á að gefa sól- 
inni orkuforða sem endist í 10 þúsund tnilljón ár?“ 

Björn: „Já. Þetta er mjög áhrifarík aðferð til að framleiða orku. 
Eitt kíló af efni sem breytist á þennan hátt felur í sér næga orku 
til að láta hundrað kerta ljósaperu loga í milljón ár.“ 

Sigurður: „Svo að þannig er þá jafnvægi komið á í sólinni.“ 
Björn: „Já. Þetta gerir hana öruggan og staðfastan ljósgjafa og líf- 
gjafa okkar eins lengi og vetni er breytt í helíum í kjarna 
hennar.“ 

Pétur: „En þetta getur ekki gengið endalaust?" 

Oktavía: „Nei. Það getur ekki gengið endalaust.“ 

Hanna: „Og sólin slokknar þegar allt vetni er þrotið?“ 

Björn: „Nei, ekki strax. Hún reynir að grípa til annarra orku- 
linda.“ 

Pétur: „En við það breytist hún í öðruvísi sól, eða hvað?“ 
Sigurður: „Já. Hún breytist. Auðvitað breytist hún.“ 

Pétur: „Hvaða orku notar hún eftir að vetnið er búið?“ 

Björn: „Eins og ég sagði þá breyttist vetnið í helíum. Það má segja 
að hún reyni að verjast hruni þegar hér er komið sögu með því 
að kjarninn dregst saman.“ 

Oktavía: „Og hvað gerist við það?“ 

Björn: „Þegar helíumkjarni dregst saman þá hitnar hann og sólin 
bætir sér á þann hátt upp orkutapið við að skína.“ 

Sigurður: „Og hvað gerist næst.“ 

Björn: „Um það vita menn ekki neitt með vissu og vísindamenn 
eru ekki sammála nema um eitt.“ 

Hanna: „Hvað?“ 


99 




Björn: „Sólin deyr. “ 

Pétur: „Hvernig?“ 

Björn: „Sól getur dáiö á þrjá vegu. Hún getur í fyrsta lagi orðiö 
svarthol, í öðru lagi nifteindastjarna og í þriðja lagi rauður risi 
sem breytist síðar í hvítan dverg.“ 

Hanna: „Getur sólin okkar orðið svarthol?“ 

Björn: „Nei. Ekki ein. Sól sem veröur svarthol þarf að hafa að 
minnsta kosti þrjá sólarmassa, eða vera meira en þrisvar sinn- 
uin stærri en okkar sól. Pegar það gerist verður kjarninn st jórn- 
laus og springur og sólin verður supernóva. Pað er jarðarför 
stórrar sólarstjörnu. Hún verður eins björt og heil vetrarbraut.“ 
Oktavía: „En hvað okkar sól snertir þá er þessi leið óhugsandi?“ 
Björn: „Já.“ 

Pétur: „Og þá er aðeins um tvennt.að velja.“ 

Sigurður: „Já. Nifteindastjarna eða hvítur dvergur.“ 

Oktavía: „Hvort verður hún?“ 

Björn: „Ég veit ekki hvort það liggur alveg á hreinu. Nifteinda- 
stjarna verður varla til úr sól sem er meira en 2.2 sólmassar og 
hvítur dvergur verður ekki til úr sól sem er meira en 1.4 sól- 
massar.“ 

Hanna: „Hvað gerist ef sól verður hvítur dvergur?“ 

Björn: „Það sem gerist er þetta: Á sama tíma og helíumkjarninn 
minnkar og hitnar, stækkar miðhluti sólarinnar. Yfirborð sólar- 
innar kólnar um helming en sólin getur orðið tugum eða 
hundruð sinnum stærri en nú.“ 

Tryggvi: „Er það þetta ástand sem menn kalla rauðan risa?“ 
Björn: „Já. Menn hafa kallað sólirsemeru á þessustigiþvínafni.“ 
Oktavía: „En innra jafnvægi hennar hlýtur aö raskast við þessar 
breytingar?“ 

Björn: „Sólin er stöðugt að Ieita að nýju jafnvægi. Kjarninn dregst 
saman meira og meira.“ 

Pétur: „En ekki endalaust?“ 

Björn: „Nei. Að lokum er kjarninn orðinn nógu lítill og heitur til 
að ný tegund af sprengingum geti byrjað í miðju sólarinnar. 


100 



Helíumkjarninn verður nýtt eldsneyti við að breytast í kolefnis- 
kjarna.“ 

Tryggvi: „I J arf ekki mjög hátt hitastig til að þetta geti gerst?“ 
Björn: „Jú. Hitastigið í kjarnanum verður að farayfir 10 8 K.“ 
Oktavia: „Svo að sólin hefur með þessu fundið aðra leið til að falla 
ekki saman og láta undan þyngdaraflinu?“ 

Björn: „Já. Að minnsta kosti um stund. Kjarninn hættir umstund 
að dragast saman.“ 

Hanna: „Þekkja menn sólir á þessu stigi?“ 

Sigurður: „Já. Getur þú bent okkur á einhvern rauðan risa sein 
hægt er að skoða?“ 

Þorsteinn: „Já, já. Sá sem menn þekkja best er Betelgense í Orion 
stjörnumerkinu.“ 

Pétur: „Og okkar sól verður eins og þessi stjarna eftir 5 þúsund 
milljón ár?“ 

Björn: „Já. En hún verður ekki eins stór.“ 

Hanna: „Og hvað verður þá um okkur - og jörðina þegar sólin er 
orðin rauður risi?“ 

Baldur: „Ef þá er til mannkyn í einhverri mynd sem verður að 
teljast afar ósennilegt, þá er ég hræddur um að það yrði að flytja 
sig á annan og byggilegri hnött.“ 

Sigurður: „Jörðin verður þá orðin óbyggileg?“ 

Björn: „Já. Hún verður það.“ 

Pétur: „En hvað verður endanlega um sólina?“ 

Björn: „Ég get ekki svarað því. En meðan sólin er rauður risi 
dregst kjarninn saman.“ 

Sigurður: „Nú ertu kominn í mótsögn við sjálfan þig. Þú sagðir 
áðan að kjarninn hætti að dragast saman.“ 

Björn: „Hann hættir. En aðeins ákveðið tímabil. Helíumspreng- 
ingarnar virðast hætta og byrja síðan aftur.“ 

Pétur: „Og kjarninn dregst saman vegna áhrifa þyngdaraflsins.“ 
Björn: „Já.“ 

Oktavía: „Og sólin lieldur áfram að breytast?“ 

Björn: „Já. Þar. fara fram margar breytingar. Allt helíum brennur 


101 



og myndar kolefni og súrefni. Kolefni breytist aftur í neon og 
magnesíum. Við súrefnisbrunann myndast sílíkon og brenni- 
steinn. Og loks breytist neon, magnesíum og allt annað í járn. “ 
Oktavía: „Og eftir að járnið er myndað eru allar orkulindir 
þrotnar?“ 

Pétur: „Og þessi þróun er óhjákvæmileg?“ 

Björn: „Já. Eins og ég sagði koma öðru hvoru tímabil þegar þessi 
hnignun stöðvast um stund, en síðan heldur hún áfram að 
nýju.“ 

Hanna: „Alveg eins og maðurinn eldist og deyr.“ 

Séra Ögmundur: „Hvers vegna þykjast menn svona öruggir um 
þessa vitneskju sína?“ 

Björn: „Það er vegna rannsókna á öðrum sólum á öllum ævi- 
skeiðum frá vöggu til grafar.“ 

Oktavía: „Og sólin hættir að vera rauður risi?“ 

Björn: „Já.“ 

Oktavía: „Hvað tekur þá við?“ 

Björn: „Þá dregst hún sainan þar til hún verður á stærð við jörðina 
og verður það sem kallað er hvítur dvergur." 

Tryggvi: „Það þýðir að kjarni hennar er einn eftir?“ 

Björn: „Já. Það er rétt.“ 

Sigurður: „Þekkja menn marga hvíta dverga?“ 

Þorsteinn: „Já, já. Sá bjartasti nefnist Síríus B, öðru nafni Hvolp- 
urinn. Vegna þess að Síríus nefnist Hundurinn.“ 

Pétur: „Það hlýtur að vera erfitt að finna þennan hvolp.“ 
Þorsteinn: „Já. Síríus A er tíu þúsund sinnum bjartari en Síríus B 
og þess vegna er erfitt að sjá hana.“ 

Stefán: „Einhvers staðar hef ég lesið um það, að það séu menn á 
Síríus B.“ 

Pétur: „Tóm hindurvitni. “ 

Hanna: „Hindurvitni? Hvað veist þú um það? Hvers vegna gætu 
ekki verið þarna inenn?“ 

Björn: „Þeir þyrftu að minnsta kosti að hafa sterk bein.“ 
Sigurður: „Sterk bein? Hvers vegna segir þú það?“ 


102 



Björn: „Vegna þess aö venjulegur eldspýtustokkur mundi vega 
þar um 10 tonn.“ 

Oktavla: „Þú átt við að þessi gamla sól haldi enn efnismassa sín- 
um og aðdráttarafli?“ 

Björn: „Já. Að miklu leyti.“ 

Tryggvi: „Ég skil þetta ekki fyllilega. Sólin okkar var orðin hvítur 
dvergur í þessum umræðum okkar. En hún var samt á stærð við 
jörðina. Það sem ég skil ekki er hvers vegna hún ætti aö hætta 
þarna að hrynja saman. Hvaðan kemur henni kraftur til aö 
stöðva þetta fall efnisins?“ 

Björn: „Já. Ég skil hvað þú átt við. En skýringin er sú að vegna 
þéttleikans kemur fram ný tegund af þrýstingi sem á ekkert 
skylt við hitaorku.“ 

Pétur: „Þrýstingur, sem ekki er orka. Er hann til?“ 

Bjöm: „Þessi þrýstingur nefnist rafeindaþrýstingur. Nafnið er 
dregið af hnignunarástandi rafeinda. Þrýstingurinn er svo mikill 
að rafeindirnar leggjast þétt saman án þess að bil sé á milli 
þeirra.“ 

Oktavía: „Og á þessu byggist mótstaðan sem veldur því að sólin 
verður ekki minni.“ 

Björn: „Já. Rafeindirnar veita mótstöðu eins og litlar stálfjaðrir 
sem þrýst er á.“ 

Pétur: „Svo þetta er þá hið endanlega ástand sólarinnar?“ 

Björn: „Nei. Ætli það.“ 

Stefán: „Hvað er þá endanlegt ástand?“ 

Hanna: „Hvað halda menn þá um framhaldið?" 

Björn: „Menn halda að hvítur dvergur haldi áfram að kólna og 
breytist loks í svartan dverg.“ 

Sigurður: „Svartan dverg. Ég hef aldrei heyrt talað um þess háttar 
stjörnur.“ 

Oktayía: „Eru þær til?“ 

Björn: „Nei. Ekki svo menn viti.“ 

Pétur: „En hvað þá?“ 

Björn: „Alheimurinn er einfaldlega ekki ennþá nógu gamall til 
þess að nokkur stjarna hafi náð því stigi.“ 


103 



Baldur: „En það eru til aðrar leiðir. Sól þarf ekki að verða hvítur 
dvergur?“ 

Björn: „Nei. Það er rétt. Eins og égsagði þá geta aðeins þær sólir 
sem hafa minna en 1.4 sólarinassa orðið hvítir dvergar.“ 
Tryggvi: „Hinar verða nifteindastjörnur?“ 

Björn: „Já, en til þess verða þær fyrst að verða súpernóvur.“ 
Hanna: „Hvað þýðir nóva?“ 

Björn: „Nóva þýðir ný stjarna.“ 

Sigurður: „En nóvur eru gamlar stjörnur en ekki nýjar.“ 

Baldur: „Já. En í gamla daga þegar þær voru fyrst uppgötvaðar 
sáu menn allt í einu nýja stjörnu koma fram í gömlu stjörnu- 
merki, þar sem aidrei neitt hafði áður breyst. Þeirhéidu aðfram 
væri komin ný stjarna og köiluðu hana nóvu.“ 

Hanna: „Hver er munur á nóvu og súpernóvu?“ 

Björn: „Nóva er alltaf í tengslum við hvítan dverg.“ 

Pétur: „Lítilsól?“ 

Björn: „Já. Lítil sól.“ 

Sigurður: „En súpernóvan?“ 

Björn: „Súpemóvan er miklu bjartari.“ 

Oktavía: „Og þær hafa verið stærri sólir?“ 

Björn: „Já. Sól sem verður nifteindastjarna getur þó ekki verið 
meira en þrír sólmassar. Hinar ættu að verða svarthol, svo 
framarlega sem lögmál Einsteins eru gild.“ 

Hanna: „Hvað er nifteindastjarna?“ 

Björn: „Sól verður nifteindastjama þegar öll atóm hennar eru 
horfin og nifteindirnar einar eftir. Þær leggjast þétt saman og 
efnið verður eins þétt og það getur orðið.“ 

Pétur: „Ef sólin okkar yrði nifteindastjama, - hvað yrði hún þá 
stór?“ 

Björn: „Mjög, mjög lítil. Aðeins um tuttugu kílómetrar í 
þvermál.“ 

Séra Ögmundur: „Svo að allt ber að sama brunni: „Sól tér sortna, 
sígur fold í mar o.s.frv.““ 

Pétur: „Ég hélt að jörðin færist fremur í eldi þegar sólin verður 
nóva.“ 


104 



Björn: „Já. Sumir halda það.“ 

Hanna: „Og þegar sólin deyr, deyr sólkerfið með henni, eða 
hvað?“ 

Pétur: „Já. Hvernig ætti það öðruvísi að vera?“ 

Séra Ögmundur: „Og þetta eru endanleg örlög?“ 

Stefán: „Nei. Engan veginn.“ 

Pétur: „I>að er þín trú.“ 

Björn: „Örlög sólarinnar verða að sjálfsögðu að Iokum þau sömu 
og örlög alheimsins.“ 

Oktavía: „Og við vorum búin að komast að þeirri niðurstöðu að 
alheimurinn endurfæddist?“ 

Sigurður: „Með nýrristórusprengju.“ 

Pétur: „Eða þannig að alheimur sem .hyrfi við lok tímans inn í 
svartholið kæmi í upphafi nýs tíma fram í gegnum nýtt hlið sem 
við kölluðum hvíthol.“ 

Tryggvi: „En það er, hvað sólina varðar, óbreytt ástand næstu 
f imm þúsund milljón árin?“ 

Sigurður: „Já. Ef maðurinn lifir allan þann tíma þá verður saga 
hans orðin þúsund sinnum lengri en hún er nú.“ 

Steinunn: „Þetta er umhugsunarefni. Ef við lítum á hinn frum- 
stæðasta mann, eins og hann var fyrir fimm milljón árum, og ber- 
um hann saman við manninn í dag þá er breytingin orðin svo 
mikil að hann er varla þekkjanlegur sem sama tegund.“ 

Pétur: „En hvemig verður þá maðurinn þegar búið er að marg- 
falda þessar breytingar með þúsund?“ 

Sigurður: „Algerlega óþekkjanlegur.“ 

Oktavía: „Já. Ekki síst ef reiknað er með því að breytingar verða 
ekki jafnt og þétt, heldur með síauknum hraða.“ 

Steinunn: „Já.Þaðermjögerfittaðvitahvertþróunhansleiðir.“ 
Pétur: „Kannski eiga menn eftir að verða stjórnendur á þessum 
milljónum nýrra stjarna sem eru að fæðast í vetrarbrautinni?“ 
Séra Ögmundur: „Ég held, mín elskanlegu, að við ættum að hætta 
þessum bollaleggingum, - og reyna heldur að einbeita okkur að 
þ ví að lif a fram yfir næstu aldamót. Það gerum við ekki nema að 
tryggja frið.“ 

105 


C:e>n;~í 




Stefún: „Það er rétt. Við eiguin enga framtíð nema við lærum að 
lifa eins og menn á þessari jörð.“ 

Sigurður: „Ég trúi því að þessi nýja heimsmynd geti hjálpað 
mönnum til þess.“ 

Stefún: „Ég efast um að nokkuð geti hjálpað þessu valdafólki sem 
stjórnar heiminum." 

Oktavía: „Mér finnst að þessi fræði breyti hugsunarhætti mínum, 
-og hvers vegna þá ekki annarra manna sem þeim kynnast?" 

Pétur: „Breyti hugsunarhætti? Hvernig þá?“ 

Oktavía: „Hvernig? - Ég veit það ekki vel. En ég held að þegar 
menn fara að gera sér ijóst hvað hnöttur okkar er agnarsmár í 
þessum stóra heimi, - þá hljöta menn að fara að skilja að 
mannkynið verður að sameinast til þess að glatast ekki. í stað 
allra þessara frumstæðu, fjandsamlegu þjóða sem eyða orku 
sinni í vígbúnað og gjöreyðingarvopn hlýtur að koma nýtt 
mannkyn sem sameinast. Það eru stór verkefni sem þarf að 
leysa og aðeins sameinað en þó frjálst mannkyn getur gert það 
semgera þarf.“ 


106 



VIII 


Hvað er svarthol? 


Sigurður: „Við höfum talað allmikið um svarthol og hvernig mis- 
munandi sólir slokkna. Samt langar mig til að bið ja um skýrt og 
greinilegt yfirlit yfír hvernig þetta svarthol verður til.“ 

Oktavía: „Við erum þegar búin að ræða um þetta.“ 

Hanna: „Ég vil líka biðja um upprifjun og skýrari mynd afþessum 
hrikalegu endalokum.“ 

Pétur: „Já. Það mætti fara betur í þetta. Og fá það skýrt fram hvað 
af þessu eru staðreyndir og hvað ekki.“ 

Tryggvi: „Rétt. í umræðum u m heimsmynd okkar tíma fínnst mér 
ekki koma nógu skýrt fram hvað er raunverulegur heimur og 
hvað er aðeins getgáta eða óraunverulegur hugmyndaheimur.“ 
Stefán: „Hvað áttu við með raunverulegur heimur?“ 

Tryggvi: „Ég á við staðreyndir. Heiminn sem við lifum í: Epli, 
gras, stjömur og já, jafnvel svarthol.“ 

Séra Ögmundur: „Alltaf sami misskilningurinn, - að halda að 
epli, kálhaus og svarthol sé raunveruleiki en vitund, draumur 
og hugmynd sé ekki veruleiki. Það er ekkert til sem er meiri 
veruleiki en vitund. Og hugmynd stjórnar efninu en ekki 
öfugt.“ 

Pétur: „Þetta er rangt. Efnið, hlutveruleikinn, það sem við sjáuin 
og þreifum á, kemur vitund, hugmyndum og draumum ekkert 
við.“ 

Oktavía: „Á þetta að teljast vísindaleg afstaða?“ 


107 



Pétur: „Já. Við vorum líka búin að samþykkja að halda okkur ein- 
göngu við mælanlegan veruleika.“ 

Baldur: „Þetta er alls ekki nein vísindaleg afstaða. Þvert á inóti. 
Skammtakenningin og afstæðiskenningin, tvær helstu vísinda- 
kenningar okkar tíma, eru alls ekki í samræmi við þá staðhæf- 
ingu að heiinurinn sé óháður huganum eða vitund.“ 

Björn: „Eru vísindi ekki fyrst og fremst það að reyna að sætta og 
samræma þessa tvo heima, sýna fram á réttmæti hugmyndar 
með mælanlegum staðreyndum?“ 

Sigurður: „Er það þannig sem svartholið kemst inn í heims- 
myndina?“ 

Björn: „Já. Það er rétt. Það inætti segja það.“ 

Pétur: „Ég hélt að svarthol væri ein af staðreyndum heimsmynd- 
arinnar.“ 

Hanna: „Já. Hvernig er hægt að finna svarthol?“ 

Björn: „Það hefur engum tekist að finna svarthol.“ 

Pétur: „Þá er það engin staðreynd?“ 

Baldur: „Það er næstum því staðreynd.“ 

Pétur: „Næstumþvístaðreynd. Annaðhvorterþaðstaðreyndeða 
ekki.“ 

Björn: „Það er af flestum talið vera staðreynd vegna þess að lík- 
urnar fyrir tilveru þess eru mjög sterkar og sannfærandi.“ 
Hanna: „Hvað er svarthol?“ 

Björn: „Svarthol nefnist fyrirbæri þar sem efnismassi hefur svo 
mikið aðdráttarafl að ekkert kemst í burtu frá honum.“ 
Tryggvi: „Það sendir þó frá sér röntgengeisla.“ 

Oktavía: „En ekki einu sinni ljósið kemst frá því?“ 

Björn: „Nei. Ekki einu sinni ljósið.“ 

Pétur: „Og það er þess vegna sem inenn kalla það svarthol?“ 
Baldur: „Já. Sennilega. Sumir segja reyndar að stjörnufræðing- 
arnir sem fyrstir uppgötvuðu þetta fyrirbæri hafi kallað það svo 
vísindalegu nafni að enginn hafi viljað hlusta á hvað þeir voru 
að segja um þetta merkilega fyrirbæri. Þess vegna hafi þeir 
tekið það ráð að kalla það þessu ógnvekjandi nafni til að fá 
menn til að sperra eyrun.“ 


108 


Cw 



Sigurður: „En það kemst aldrei neitt burtu frá þessu svartholi?" 
Björn: „Alls ekkert.“ 

Hanna: „En hvernig myndast svarthol, - ef það þá er til?“ 

Björn: „Menn halda að það myndist þegar aðdráttarafl stjörnu 
verður svo mikið að hún hrynur saman.“ 

Pétur: „Hrynur saman, - hvernig?“ 

Björn: „Efnið fellur í sjálft sig og þéttist gífurlega mikið.“ 
Hanna: „Og slíkar sólstjömur dragast þá saman?“ 

Björn: „Já. Þær dragast saman. Og ef kjami þeirra er nægjanlega 
efnismikill halda þær áfram að brotna niður.“ 

Sigurður: „Hvernig þá, brotna niður?“ 

Björn: „Yfirborð þeirra fellur að miðju þar til þær eru orðnar 
mjög litlar. En í efninu sem hringsnýst í kringum þær er svo 
mikið aðdráttarafl að hver Ijósgeisli sem reynir að brjótast frá 
því verður að snúa aftur til þessa efnis.“ 

Hanna: „Er það á þennan hátt sem sólir slokkna eða deyja?“ 
Björn: „Það getur gerst, eins og við höfum áður talað um, á þrjá 
vegu, eftir því hvað sólin er stór eða efnismikil. Sól getur 
slokknað og breyst í h vítan dverg, hún getur slokknað og breyst 
í nifteindastjörnu. Og loks, ef efnismassinn er nógu mikill, 
getur hún breyst í svarthol.“ 

Oktavía: „Hver er ástæðan til þess að sól deyr eða slokknar?“ 
Björn: „Sól deyr þegar kjarni hennar hættir að gefa frá sér nægan 
hita til að þrýstingur hans geti staðið á móti þunga yfirborðsins 
eða ytri efnislögun hennar.“ 

Hanna: „Hvað er hvítur dvergur?“ 

Björn: „Eins og ég sagði: Sól sem hefur hrunið saman. Efnismagn 
hennar er einn til einn og hálfur sólarmassi, en hvítir dvergar 
eru svo litlir að þvermál þeirra er einn hundraðasti af þvennáli 
okkar sólar. Og efni þeirra er svo þétt að atómin fara úr 
skorðum, rafeindirnar þrýstast að kjarnanum og mynda sam- 
fellda heild.“ 

Sigurður: „Hvað var nifteindastjarna?“ 

Björn: „Hún verður líka til þegar sól deyr. En með öðrum hætti. 
Hér er um að ræða stærri sólir en þær sem verða að hvítum 


109 


dvergum. Og þær slokkna á annan hátt. Þær springa fyrst og 
veröa svokallaðar nóvur eða súpernóvur.“ 

Oktavía: „Er þetta algengt? Ég á við, menn hafa raunverulega séð 
þetta gerast?“ 

Björn: „Þetta gerist í okkar vetrarbraut á fimmtíu ára fresti, að 
menn halda. Kepler rannsakaði slíkan atburð árið 1604. Kín- 
verskir stjörnufræðingar gerðu skýrslu um sama fyrirbæri árið 
1054.“ 

Sigurður: „Og nifteindastjarna verður til úr slíkri súpernóvu?“ 

Þorsteinn: „Já. Nóvu eða súpernóvu. Efnið verður miklu þéttara 
en í hvítum dverg. Slíkar stjörnur eru aðeins 10 km í þvermálen 
efnisþéttleiki er 10 15 það er að segja aðeins nifteindir atóin- 
kjarnans eru eftir og liggja þétt saman. Annað nafn á þessum 
stjörnum eru púlsar eða tifstjömur." 

Pétur: „Já. Mér skilst að þá sé um þetta þrennt að ræða þegar 
sól slokknar. Hún verður hvítur dvergur. Hún verður nóva eða 
súpernóva sem breytist í nifteindastjörnu, öðru na&ii tifstjörnu. 
Og það þriðja sem getur gerst við endalok sólar er að hún 
breytist í svarthol.“ 

Sigurður: „Man ég það rétt, að aðeins mjög stórar og efnismiklar 
sólir geti breyst í svarthol?“ 

Björn: „Já. Pað er rétt skilið.“ 

Stefán: „En ég skil ekki enn hvers vegna menn tala um svarthol 
eins og sjálfsagðan hlut. Eins og vísindalega staðreynd, - og 
samt er það viðurkennt að enginn hefur með neinum tækjum 
getað séð svarthol.“ 

Björn: „Við verðum að skilja að það sem aðallega einkennir 
svarthol er að það er einangrað frá öllum umheimi. Algjörlega 
einangrað.“ 

Baldur: „Ég stend aftur á móti í þeirri trú að nýstjörnufræðin hafi 
meö mælingum sínum fundið svarthol. Er það ekki rétt?“ 

Björn: „Svarið getur bæði verið nei og já. Sjáið þið til. Fyrirbærið 
sem menn hafa greint er ekki svartholið sjálft, heldur það efni 
sem liggur rétt fyrir utan það.“ 

Tryggvi: „Er það þetta efni sem á að vera á leið inn í svartholið?“ 


110 



Björn: „Já. við sjáum aðeins efnið sem er að falla inn í svart- 
holið.“ 

Pétur: „l-Ivers vegna erum við að fara í kringum þetta eins og 
köttur í kringum heitan graut? Ef svartholið er til þá hljóta 
menn að hafa fundið stjörnu, slokknaða sól, sem þeir geta 
sannað að er svarthol.“ 

Oktavía: „Er slík stjarna til?“ 

Björn: „Já. Raunar er hún til.“ 

Sigurður: „Hvaða stjarna er það?“ 

Þorsteinn: „Hún er nefnd Cygnus X-I.“ 

Pétur: „CygnusX-I?“ 

Björn: „Já.“ 

Hanna: „Og engin önnur?“ 

Björn: „Ekki sem menn eru íiógu sammála um.“ 

Pétur: „Svo þessi Cygnus X-I er fyrsta og ef til vill eina svartholið 
sein menn telja sig hafa fundið?“ 

Björn: „Já. Sagan byrjaði árið 1965 þegar það fyrst var upp- 
götvað.“ 

Oktavía: „Þetta svarthol er í okkar vetrarbraut? - Er það ekki?“ 
Björn: „Jú. Þetta var ein af fyrstu stjörnunum sem menn tóku eftir 
að sendir frá sér röntgengeisla, en menn gátu ekki staðsett hana 
mjög nákvæmlega." 

Hanna: „Og hún sást ekki í sjónaukum?“ 

Þorsteinn: „Nei, það komu margar stjörnur til greina og erfitt að 
rannsaka þær allar til að leita að svona afbrigðilegu fyrirbæri. 
Það var ekki einu sinni víst að hægt væri að sjá hana því að 
sumar st jörnur sem senda frá sér röntgengeisla er ekki hægt að 
finna í sjónaukum.“ 

Pétur: „En hvernig gátu menn þá fundið hana?“ 

Björn: „Pað gerðist í byrjun áttunda áratugarins þegar menn 
komust að því að stjarna sem sendi frá sér útvarpsgeisla var á 
svipuðum slóðum.“ 

Oktavia: „Var þetta þá sama stjarnan?“ 

Björn: „Það var svo að sjá. En það sem mestu máli skipti var að 
útvarpsgeislana var hægt að staðsetja nákvæmlega. Og það kom 


111 


í ljós að þessi stjarna sem sendi frá sér röntgengeisiana var á 
sama stað og björt sól, sem var þrjátíu sinnuin stærri en okkar 
sól.“ 

Pétur: „Bíddu við. Það var þessi stóra, bjarta sól sem sendi frá sér 
útvarpsgeislana?“ 

Björn: „Já.“ 

Þorsteinn: „Og þessar tvær stjörnur voru tengdar saman?“ 

Björn: „Já. Þær reyndust vera tvísól.“ 

Pétur: „Og tilvera Cygnus X-I var sönnuð?“ 

Björn: „Já.“ 

Sigríður: „Hvernig geta menn fengið vitneskju um slíkar sólir?“ 
Bjöm: „Litsjáin veitir miklar upplýsingar um stjörnu. Það er hægt 
að sjá hvað hún er stór, hvaða hitastig hún hefur, hvort hún er 
tvísól og svo framvegis.“ 

Sigríður: „En hvernig gátu menn fullyrt að fylgihnöttur þessarar 
sólarværi svarthol?“ 

Björn: „Menn S'áu með mælingum að mjög sterkt aðdráttarafl frá 
þessari ósýnilegu stjörnu hafði áhrif á gang sólar sem er með 
þrjátíu sinnum meira efnismagn en okkar sól.“ 

Sigurður: „Ekki getur það verið nægileg sönnun?“ 

Björn: „Nei. En árið 1972 var hún rannsökuð af mörgum stjörnu- 
fræðingum og niðurstaða þeirra var sú að stóra sólin hef ði aflag- 
ast, væri eins og dropi í laginu vegna hins mikla aðdráttarafls 
fylgistjörnunnar. Þeir komust að því að svartholið sogaði til sín 
ystu lög stórsólarinnar ogþetta efni er eins og hvirfilský utan um 
svartholið. Þetta ef ni er mjög þétt og sendir f rá sér röntgengeisl- 
ana, sem menn fundu í upphafi.“ 

Tryggvi: „En nifteindastjörnur senda líka frá sér röntgengeisla. 
Hvernig geta menn þá vitað að Cygnus X-I sé ekki nifteinda- 
stjarna? Hvers vegna þarf hún endilega að vera svarthol?“ 
Pétur: „Já. Hvort er hún þá heldur, nifteindastjama eða 
svarthol?“ 

Björn: „Því er- einfalt að svara. Engin nifteindastjarna hefur 
meira en þrefaldan efnismassa okkar sólar.“ 


112 



Hanna: „Og Cygnus X-I hefur meiri efnismassa en sem því 
nemur?“ 

Þorsteinn: „Já. Menn telja að það sé öruggt. Menn eru sainmála 
um að efnismagn hennar sé svo mikið að hún hljóti að vera 
svarthol.“ 

Sigurður: „En það er ekki hægt að mæla það, sem menn hafa ekki 
fundið.“ 

Björn: „Jú. Það er hægt, óbeint. Það er sérstök tækni sem menn 
nota til að mæla efnismagn tvísólna. Stórsólin er eins og ég sagði 
með þrjátíu sinnum meira efnismagn en sólin okkar. Það þýðir 
að fylgisólin getur ekki haft minna en fimmfaldan efnismassa 
okkar sólar, en þó sennilega áttfaldan. Og fyrst nifteinda- 
stjörnur geta ekki haft meira en þrefaldan efnismassa okkar 
sólar þ<1 er ekki um annað að ræða en að Cygnus X-I sé 
svarthol.“ 

Pétur: „Svo að það má þá setja svartholið inn í heimsmynd okkar 
tíma sem eina af staðreyndum vísindalegra rannsókna?" 

Björn: „Já. Við komumst varla hjá því.“ 

Okttivía; „En með þessu er aðeins sýmt fram á að ein sólstjarna 
hafi hrunið saman og orðið að svartholi.“ 

Sigurður: „Það er rétt. Hvað sannar eitt fyrirbæri? Er það ekki 
nokkuð stórt stökk að draga af þessu eina fyrirbæri þá ályktun 
að alheimurinn hljóti að enda ævi sína sem svarthol?“ 

Björn: „Þetta er ekkert einangrað fyrirbæri. Ég lít svo á að sú 
þróun að alheimurinn verði að lokum svarthol sé þegar byrjuð 
og hún hljóti óhjákvæmilega að halda áfram í þessum lokaða 
alheimi okkar.“ 

Hanna: „Lokaða alheimi? Hvað er það?“ 

Björn: „Alheimur sem þenst út og snýr við nefnist lokaður 
alheimur. En kenningin um alheiin sem þenst út án þess að snúa 
við er nefnd kenning um opinn alheim.“ 

Sigurður: „Haltu áfram.“ 

Björn: „Já. Eins og ég sagði: 1 lokuðum alheimi er svarthol ekki 
einstakt, einangrað fyrirbæri. Það er hluti af þróun sem hlýtur 
að gerast um allan alheiminn.“ 


Hdmsmyndokkariíma - 8 


113 


Oktavía: „Jafn örugglega og maðurinn eldist og deyr?“ 

Björn: ,„Já. Alveg jafn örugglega og gamall maður hrörnar og 
deyr.“ 

Baldur: „Það gefur auga leið að svartholum fer fjölgandi eftir því 
sem alheimurinn verður eldri.“ 

Björn: „Já. Hann er að vísu ungur enn og á langt líf fyrir höndum 
en þau endalok eru óhjákvæinileg að um síðir verði allur 
alheimurinn eitt svarthol.“ 

Oktavía: „En þú skilgreindir svarthol sem efnismassa sem engu 
sleppir frá sér. Er það ekki rétt?“ 

Björn: „Jú. Það er rétt?“ 

Oktavía: „En segðu mér þá: Hefur alheimurinn nokkurn tíma 
sleppt nokkruin hlut frá sér alveg frá upphafi vega? Hefur hann 
nokkurn tíma sleppt frá sér efni eða geisla?“ 

Björn: „Nei.“ 

Pétur: „Nei. Ég hélt það. Annars væri hann tæplega lokaður 
alheimur.“ 

Oktavía: „Og þá kem ég að spurningu minni: Má ekki segja að 
alheimurinn hafi alltaf verið svarthol?“ 

Björn: „Það mætti ef til vill segja það í vissum skilningi. En auð- 
vitað er svarthol gerólíkt ástand.“ 

Sigurður: „Segðu okkur annað. Þetta endanlega svarthol, - 
táknar það þá ekki endalok tímans?“ 

Björn: „Jú. Svarthol táknar endalok tírnans." 

Hanna: „Er þá fcnginn tími til í Cygnus X-I?“ 

Björn: „Nei.“ 

Pétur: „Er þá ástandið í Cygnus X-I sama og það ástand sem ríkir 
í alheimi við endalok tímans?“ 

Björn: „Já. Mjögsvipað.“ 

Oktavía: „Það er mjög undarleg tilhugsun, að með því einu að 
þekkja Cygnus X-I, þá þekkjum við nú tugum árbilljóna fyrir- 
frain það ástand sem á eftir að ríkja þegar alheimurinn líður 
undir lok og tíminn hættir að vera til.“ 

Stefán: „Já geri aðrir spendýrsheilar betur!“ 


114 



Séra Ögmundur: „O, við skuluin nú ekki gleyma því að kenningin 
um svartholið er aðeins rökstudd skoðun.“ 

Pétur: „En mjög svo sennileg skoðun. Það er mjög ólíklegt að 
Cygnus X-I sé ekki svarthol.“ 

Oktavía: „En það sem við teljum okkurvita er hvað gerist íefninu 
fyrir utan svartholið, í efninu sein er að sogast inn í það. En 
hvað vitum við hvað gerist í svartholinu sjálfu?“ 

Sigurður: „Já. Hvað vita inenn um það? Hvað er að gerast inni í 
þessu svartholi?“ 

Baldur: „Menn halda að það sé bein andstæða þess sein gerist 
fyrir utan.“ 

Hanna: „Hvernig þá?“ 

Baldur: „Fyrir utan er ástandið stöðugt og breytist lítið. Inni í 
svartholinu ríkir hins vegar hrein ringulreið. Allt efni er þar að 
brotna niður.“ 

Oktavía: „Kannski eins og fæða sem er að meltast?“ 

Baldur: „Ég veit það ekki. En allt efni er þar að brotna niður. 
Efnið fellur inn í sjálft sig. Óreiðan verður meiri og meiri þar til 
allt blandast öllu.“ 

Hanna: „Eins og fæðan í maganum.“ 

Pétur: „Við skulum sleppa svona samlíkingum.“ 

Sigurður: „Já. Endilega.“ 

Oktavía: „En er þetta ástand þá ekki svipað og ástandið sem var 
upphaflega í eldhnettinum sem alheimurinn koin frá eftirstóru- 
sprengju?“ 

Baldur: „Ef til vill.“ 

Pétur: „Þú segir að þetta séu endalok tímans. En hvað með 
rúmið?“ 

Björn: „í svartholinu verður allt efni og öll rúmfræði að tröll- 
auknum óskapnaði.“ 

Hanna: „En ekkert af þessu er hægt að kanna.“ 

Pétur: „Hvers vegna ekki? Auðvitað er það hægt. Við vitum nógu 
mikið um hegðun efnisins til að geta sagt þetta fyrir.“ 

Sigriður: „En hver hefur áhuga á þessu? Ekkert okkar á eftir að 
detta niður í þetta svarthol eða hvað?“ 


115 




Björn: „Nei. Vonandi ekki!“ 

Stefán: „Já. í>að ætla ég líka að vona.“ 

Björn: „Nei. En ef Einstein hefur rétt fyrir sér þá erum við öll í 
lokuðum heimi, lokuðum alheimi sem engu sleppir frá sér.“ 
Séra Ögmundur: „Jæja. Gott fólk. Svo niðurstaða ykkar er þá 
þessi: í upphafi var ekkert. Samt var stórasprengja. Þá fæddist 
alheimurinn. Hann lifir í 60 billjón ár. Síðan deyr hann. Lík 
hans kallast svarthol. Jarðaður í gleymduin stað því tíminn er 
þá ekki lengur til.“ 

Pétur: „Ég verð að mótmæla þessu kröftuglega. Þetta er ekki 
heimsmynd okkar tíma. Það er hreinlega engin vitglóra í upp- 
hafi og niðurlagi þessarar heimsmyndar. Hvaða vit er í að segja: 
Fyrir stórusprengju. Ekkert. Þetta er engu betra en grín Snorra 
Sturlusonar um jötuninn og kúna, og hvaða vit er í að segja: 
Eftir svartholið. Ekkert. Rikir þar nokkur kyrrstaða? Er ekki 
þvert á móti heilmikið að gerast þarna? Og það mætti spyrja: 
Var ekki eldhnötturinn sem varð að stórusprengju og alheimur- 
inn myndaðist úr með öllu sínu lífi og óendanlegum margbreyti- 
leika, - var hann ekki þessi upphaflegi eldhnöttur, alveg jafn 
steindauður og fjandsamlegur lífi og tilveru eins og þetta svo- 
kallaða svarthol? Upphafið og niðurlagið stenst hreinlega ekki. 
Það gerir heimsmynd okkar að tómri vitleysu.“ 

Stefán: „Já. Ég er hræddur um að við verðum að breyta því.“ 
Baldur: „Það er ekki heldur nema lítill hópur manna sem kemst 
að þessari niðurstöðu.“ 

Björn: „Er ekki best að hafa spurningarmerki við upphaf og endi 
heimsmyndarinnar? Hver getur fullyrt um slíka hluti.“ 
Oktavía: „Við verðum að minnsta kosti að gefa einhverja skýr- 
ingu á því hvað var á undan heimsegginu, - hinum upphaflega 
eldhnetti.“ 

Sigurður: „Er ekki vel hugsanlegt að efnið í þennan eldhnött sé 
einmitt svarthol annars og eldri alheims?“ 

Pétur: „Já. Hvers vegna getur efnið íþessu alheims svartholi ekki 
þróast þannig að úr því verði ný stórasprengja?“ 

Oktavía: „Og þar með höfum við lokað hringnum.“ 


116 



Hanna: „En hvers vegna svarthol?“ 

Síefán: „Það er kannski alger nauðsyn. Ekkert líf getur endur- 
nýjað sig án dauðans. Dauðinn er hin mikla uppfynding lífsins 
til að geta haldið áfram síungt og brotið af sér öll bönd og vana- 
skorður. - Byrjað allt að nýju.“ 

Oktavía: „Dauði og endurfæðing. - Hvað segir þú um þetta?“ 
Björn: „Þú spyrð um fleira en ég veit.“ 

Baldur: „Það er hugsanlegt að það vanti nýja vídd í heiinsmynd- 
ina. Ég er einn þeirra sein álíta að alheimurinn sogist að lokum 
allur inn í svartholið. En þar umskapast allt efni. Allt verður 
allt. Og í l'yllingu tímans sogast allt efni niður um trektina inn í 
nýtt ástancl þar sem allt verður eitt. Og allur alheimurinn kemur 
að nýju út um Hvítholið. Heimurinn fæðist að nýju. Á öðrum 
stað. Við upphaf nýs tíma.“ 


117 



C9CVG'!i.jTÍ»*Vj 


IX 


Hvað er ljós? 


Pétur: „Hvað er ljós?“ 

Baldur: „Já. Hvað er ljós? - Veistu að Galíleó sagði einu sinni að 
liann vildi þola margra ára fangelsisvist til að fá svar við þeirri 
spurningu?“ 

Björn: „Og nú getur hver sem er fengið þetta svar fyrirhafnar- 
lítið.“ 

Þorsteinn: „Og sumir vilja ekki einu sinni hlusta á það.“ 

Oktavía: „Við viljum hlusta.“ 

Steinunn: „O. Ætli það sé ekki eins með þetta og önnurvísindaleg 
svör við spurningum sem byr ja á hvað er? Þau svara ekki spurn- 
ingunni. Þau breyta henni í aðra spurningu. hau segja okkur 
ekki hvað ljós er heldur aðeins hvernig þáð birtist.“ 

Pétur: „Er það ekki það sama?“ 

Steinunn: „Nei, því fer víðsf jarri að það sé það sama.“ 

Pétur: „Ævinlega skulu svona umræður lenda í sama farvegi. 
Hafa menn ekki ennþá skilið að við verðum að halda okkur við 
mælanlegar staðreyndir, -eingöngu.“ 

Þorsteinn: „Já. Og draga ekki fleiri ályktanir af staðreyndum en 
þær gefa tilefni til?“ 

Oktavía: „En það er uppgjöf.“ 

Stefán: „Ég er því ekki sammála að við eigum að sleppa mikil- 
vægum spurningum vegna einhverrar uppfyndingar sem menn 
kalla vísindalega aðferð.“ 

Séra Ögmundur: „Og ég er öldungis ósammálaþví aðekki sé hægt 

119 


Ck-,' 



að veiða neinn sannleika nema í þetta tiltölulega frumstæða 
net, sem menn kalla vísindalega aðferð.“ 

Hanna: „Enhöfum við ekki svarvið spurningunni: Hvað erljós?“ 
Steinunn: „Nei. Aðeins svör við spurningu um hvernig við 
skynjum íjós með skilningarvitum okkar, -og tækjum okkar.“ 
Sigurður: „Við vitum hvemig ljós hegðar sér.“ 

Björn: „Já.“ 

Pétur: „Var það ekki einmittþað sem Galíleó vildi fá að vita? - Og 
sitja mörg ár í fangelsi til að fá að vita það?“ 

Baldur: „Jú. Hann leitaði auðvitað eftir hinu vísindalega svari.“ 
Oktavía: „Og við höfum nú það svar?“ 

Björn: „Já.“ 

Pétur: „Hvernig væri þá að hætta öllum þessum málalengingum 
og snúa sér að efninu?“ 

Sigurður: „En veit ekki hvert mannsbarn allt sem við þurfum að 
vita um ljós: Ljós er birta og ylur. Ljósið kemur frá sólinni, 
tungli og stjörnunum.“ 

Oktavía: „Frá perunni hérna.“ 

Pétur: „Og kyndli, lampa og kolum. Er þetta ekki nóg?“ 

Baldur: „Já, já. Þetta veit hvert þriggja ára barn.“ 

Þorsteinn: „Og allt mannkynið vissi ekki meira í ármilljónir. Það 
eru ekki meira en fj ögur hundruð ár síðan Galíleó sá fyrst meira 
en við sjáum með berum augum.“ 

Björn: „Og aðeins hundrað ár frá því Hertz sýndi mönnum fram 
á að til væru útvarpsbylgjur." 

Baldur: „Nú. Og Röntgen fann upp röntgengeisla 1895. Og 
gammageislar voru uppgötvaðir 1890. Er það ekki rétt?“ 
Björn: „Jú. Allt sem við vitum um ljósið er tiltölulega ný 
þekking." 

Pétur: „Sem sagt ný fræðigrein.“ 

Baldur: „Meira en það. Rannsóknir okkar á ljósi eru ekki ein 
fræðigrein heldur margar.“ 

Hanna: „Hvers vegna eru þessi fræði um 1 jósið svona mikilvæg?“ 
Björn: „Þau eru svona mikilvæg vegna þeirrar staðreyndar að öll 


120 



þekking okkar á alheiminum byggist á því sem við vitum um 
ljósið.“ 

Sigurður: „Hvorki meira né tninna.“ 

Björn: „Hvorkimeiranéminna. Ljósiðeruppspretta allrarþekk- 
ingar.“ 

Stefán: „En hvað er það þá sem við getum vitað um ljós umfram 
forfeður okkar í milljónir ára?“ 

Björn: „Heilmikið. Allt sem við vitum um alheiminn byggist á 
athugun á 1 jósi.“ 

Stefán: „Pú hefursagt það áður.“ 

Hanna: „Á ljósi frá stjörnunum?“ 

Björn: „Já. Ljós frá stjömunum er blanda af öllum bylgjulengdum 
og tíðni.“ 

Sigurður: „Þú átt við litrófið?“ 

Björn: „Já. Litrófið nær yfir svæðið frá fjólubláa litnum sem er á 
stuttbylgjum og að rauða ljósinu sem er á langbylgjum.“ 
Oktavía: „Hvernig ná menn þessu litrófi?" 

Björn: „Með áhaldi sem nefnist litsjá. Pað er langt síðan Isaac 
Newton sýndi fram á litróf ið í sólarl jósinu. Það var árið 1665. “ 
Pétur: „En sýnilegt ljós er aðeins ein tegund geisla.“ 

Björn: „Já. Hvert einasta atóm er orkustöð sem tekur á móti eða 
sendir frá sér sína sérstöku tíðni.“ 

Sigurður: „Og þess vegna er í litsjánni hægt að greina efnasam- 
setningu fjarlægra sólstjama?“ 

Björn: „Já. Hvaða efni sem er. Bæði efni í jörðn og efni úti í 
geimnum.“ 

Oktavía: „Og gefur litsjáin kannski fleiri upplýsingar?“ 
Þorsteinn: „Já. Hún gerir það. Það má sjá í henni hvort stjarna er 
að fjarlægjast eða nálgast og með hvaða hraða.“ 

Sigurður: „Og allar meiriháttar fj arlægðir eru mældar með 1 jósi?“ 
Þorsteinn: „Já.“ 

Hanna: „En hvers vegna eru allar vegalengdir í stjörnufræði 
mældar með ljóshraða?“ 

Þorsteinn: „Það er vegna þess að ekkert efni getur farið hraðar en 
Ijósið.“ 


121 




Oktavía: „Er það líka notað þegar um mjög litlar vegalengdir er 
að ræða, eins og til dæmis héðan og til tunglsins?“ 

Þorsteinn: „Já. Við segjum að sú vegalengd sé 1.25 ljóssekúnda. 
Það er sá tínii sem það tekur ljósið að fara frá tunglinu til 
jarðar.“ 

Tryggvi: „Og næsta sólstjarna er 4.4 ljósár í burtu?“ 

Þorsteinn: „Já. Og vegalengdin til Rigel, sem er sjötta nálægasta 
sólin, er 540 ljósár.“ 

Sigurður: „Svo að geimferðir jafnvel til næstu nágranna er tölu- 
vert fyrirtæki.“ 

Oktavía: „Sumir trúa að geimfarar hafi komið frá Síríusi. Hvað er 
langt þangað?“ 

Þorsteinn: „8,63 Ijósár. Síríus er næst næsta sólstjarnan. Alpha 
Centauri er næst okkur.“ 

Stefán: „Svo að við verðum að gera það ómögulega, að fara hraðar 
en ljósið, ef við eigum að komast til stjarnanna.“ 

Hanna: „Hvers vegna er ekki hægt að fara hraðar en ljósið?" 
Björn: „Albert Einstein sannaði það árið 1905 með afstæðiskenn- 
ingu sinni.“ 

Séra Ögmundur: „En Newlon segir í lögmálum sínum um hreyf- 
ingu að það sé alltaf hægt að láta hlut fara hraðar, hversu hratt 
sem hann fer, - það þarf aðeins að ýta betur við honum með 
meiri orku.“ 

Baldur: „Newton hefur rangt fyrir sér.“ 

Oktavía: „En þetta virðist skynsamleg kenning hjá Newton.“ 
Þorsteinn: „Skynsamleg, - en röng, - þegar um mjög mikinn 
hraða er að ræða.“ 

Oktavía: „Hvers vegna? Hvers vegna skyldi ný orka sem ýtti við 
hlut á mikilli hreyfingu ekki fá hann til að fara enn hraðar?“ 
Björn: „Þegar vissum hraða er náð eykur slík orka aðeins efni 
hlutarins. Og ef ýta á við einhverju sem nálgast ljóshraða með 
nýrri orku eykur sú orka aðeins massann en ekki hraðann.“ 
Pétur: „Hefur þetta verið staðfest með mælingum?“ 

Björn: „Já. Þessi kenning Einsteins hefur sannast og þar með fellt 
annað lögmál Newtons um hreyfingu.“ 


122 



Oktavía: „Svo það er ekki nokkur leið að koinast til næstu stjörnu, 
Alpha Centauri, á minna en 4.4 áruin?“ 

Balclur: „Engin þekkt leið.“ 

Porsteinn: „Og ef við ætluðum að fara á geiinskipi með ljóshraða 
í 4.4 ár þá breyttist bæði skipið og við í ljós.“ 

Sigurður: „Svo það er vissum vandkvæðum bundið að komast að 
næstu stjörnu?“ 

Baldur: „Það virðist svo, - en þar sem er vilji þar er vegur. Ég er 
sannfærður um að við leysum þetta mál að lokum og komumst 
til stjarnanna með einhverju móti.“ 

Sigurður: „Er það alveg öruggt að ekki sé hægt að brjóta ljósmúr- 
inn?“ 

Oktavía: „Menn gera það auðveldlega í vísindaskáldsögum." 

Pétur: „Það sannar ekki inikið eða hvað?“ 

Stefán: „Ég veit ekki. Hingað til hafa menn eiginlega ekki sett 
neitt fram í ævintýrum sem ekki verður veruleiki, alveg sama 
hvað mönnum þótti það ólíklegtfyrstþegar ævintýrið var sagt.“ 

Baldur: „Og menn hafa sett fram kenningar um meiri hraða en 
ljóshraða." 

Hanna: „Það gæti til dæmis verið til annað efni, sem við þekkjum 
ekki.“ 

Sigurður: „Og það gæti farið á allt öðrum og ineiri hraða.“ 

Stefán: „Það eru líka til öfl án efnis, og þau þyrftu ekki að vera háð 
þessum hraðatakmörkunum.“ 

Sigurður: „Og hugsanlegt að fara út úr tíina og rúmi og inn í það 
aftur. Þá tæki það næstum engan tíma að fara hvert sem menn 
vildu.“ 

Björn: „Já. Já. Menn geía látið sér detta þetta allt í hug. En eigum 
við ekki að skipta um umræðuefni? Við vorum nú einu sinni 
búin að samþykkja að halda okkur sem mest við mælanlega 
hluti, -og staðreyndir.“ 

Tryggvi: „Já. En er það ekki staðreynd að aukinn hraði hægir á 
tímanum?“ 

Baldur: „Og hámarkshraði fær tímann næstum því til að standa 
kyrran.“ 


123 



Hanna: „Er þetta staðreynd?“ 

Björn: „Já. Ein af staðfestum kenningum Einsteins.“ 

Pétur: „Svo það er allt of snemmt að gefast upp við að komast til 
stjarnanna.“ 

Björn: „Ætluðum við ekki að skipta um umræðuefni?“ 

Þorsteinn: „Jú.“ 

Oktavía: „Er þá ekki kominn tími Til aö snúa sér af alvöru að svar- 
inu sem Galíleó vildi fórna frelsi sínu og sit ja árum saman í tugt- 
húsi fyrir að fá?“ 

Sigurður: „Já. Hvað er ljós?“ 

Oktavía: „Það er kannski fávíslega spurt. Úr hverju er ljósgeisl- 
inn?“ 

Pétur: „Ljósgeislinn. Já. Úr hvaða efni er hann?“ 

Björn: „Hann er ekki úr efni.“ 

Pétur: „Ekki úr efni?“ 

Björn: „Nei. Við höfum talað um það áður. Ljós er ekki efni.“ 
Þorsteinn: „Og þó.“ 

Björn: „Nei. Allir geislar bæði sýnilegir og ósýnilegir eru úr 
fótónum eða ljóseindum.“ 

Sigurður: „Og hvað er það, nánar tiltekið?“ 

Björn: „Það eru mismunandi orkuskammtar, eða öðru nafni mis- 
munandi tíðni. Því meiri sem tíðnin er því meiri er orkan.“ 
Pétur: „Og þá meiri og meiri orka eftir því sem bylgjulengdin 
verður styttri?" 

Björn: „Já.“ 

Hanna: „Hvaða geislar hafa mesta orku?“ 

Björn: „Það eru gamma geislarnir. Þeir eru geysilega sterkir og 
hafa mjög stutta bylgjulengd.og háa tíðni.“ 

Oktavia: „Hvenær komust menn fyrst að því að til væru geislar 
fyrir utan hið sýnilega ljós?“ 

Baldur: „Það var snemma á 19. öld. Menn fundu fyrst innrauðu 
geislana rétt fyrir utan hinn sýnilega rauða geisla í ljósinu. Og 
skömmu síðar útfjólubláu geislana rétt fyrir utan hinn sýnilega 
fjólubláa lit í ljósinu.“ 


124 


Cmsi 



Sigurður: „Og næst fundu menn útvarpsbylgjurnar?“ 

Þorsteinn: „Já. Það er rétt. Pýski eðlisfræðingurinn Rudolf Hertz 
fann þær 1888.“ 

Pétur: „Útvarpsbylgjur hafa minnsta orku og eru þær veikustu.“ 
Björn: „Já. Einmitt þess vegna var auðvelt að senda þær og taka 
á móti þeim. Og þær fara í gegnum allt sem sýnilegt ljós fer ekki 
ígegnum.“ 

Hanna: „Og Marconi sendi þær yfir Atlantshafið 1901.“ 

Oktavía: „Og þar með hófst útvarpið.“ 

Pétur: „En hvenær fundu menn þá örbylgjur?“ 

Þorsteinn: „Karl Jansky uppgötvaði þær fyrstur manna árið 1931. 

Hann uppgötvaði þá örbylgjur sem bárust utan úr geimnum.“ 
Hanna: „Og þær eru enn að berast?“ 

Þorsteinn: „Já. Allar stjörnur vetrarbrautarinnar senda frá sér 
örbylgjur, sem hægt er að finna.“ 

Sigurður: „Þetta hlýtur að hafa mikið gildi fyrir allar stjarnfræði- 
legar rannsóknir.“ 

Björn: „Já. Mjög mikið. Jafnvel hver einasta sameind sendir frá 
sér sína sérstöku bylgjulengd, eins og við höfum talað um.“ 
Oktavía: „Svo þær gætu orðið grundvöllur til að ná einhverju 
sambandi við aðrar stjömur.“ 

Baldur: „Já. Hver veit nema hægt verði einhvern tíma að koma 
á sambandi við umheiminn.“ 

Sigríður: „En ljósið sjálft? - Hið sýnilega ljós okkar með allri 
sinni litadýrð? Hvað er að segja um það?“ 

Baldur: „Það er aðeins ein tegund á miðju geislabandinu.“ 

Pétur: „En allar áttundirnar eru rafsegulgeislun.“ 

Björn: „Já. Öll rafsegulgeislun er úr Ijóseindum eða fótónum." 
Hanna: „En hvaðan koma þá þessir geislar? Ekki koma þeir ein- 
göngu frá sólum?“ 

Björn: „Nei, nei. Þeir koma frá hverjum einasta hlut sem hefur 
hitastig yfir hinu algera frostmarki eða hinum algera núll- 
punkti.“ 

Oktavia: „Hvað sendum við hér við borðið þá frá okkur?“ 


125 



Björn: „Við sendum frá okkur innrauða geisla á langbylgju.“ 
Pétur: „Og sólin sendir að sjálfsögðu frá sér sýnilega ljósgeisla. 

En kaldir hlutir; Hvað senda þeir frá sér?“ 

Björn: „Mjög kaldir hlutir senda frá sér útvarpsbylgjur.“ 
Sigurður: „En hvað þá um tiltölulega kaldar stjörnur eða mjög 
heitar sólir?“ 

Björn: „Kaldar stjörnur senda frá sér innrauðar stuttbylgjur og 
líka nokkuð af sýnilegu rauðu ljósi. En mjög heitar sólir senda 
frá sér útfjólubláa geisla, og nægilega inikið af sýnilegu ljósi til 
að þærsýnast bláhvítar á litinn.“ 

lianna: „Og allar þessar mismunandi ljóseindir koma til okkar 
utan úr geimnum?“ 

Porsteinn: „Nei. Það færi illa fyrir okkur ef svo væri. Flestar 
komast ekki gegnum gufuhvolfið niður á jörðina.“ 

Sigríður: „En hinir sýnilegu ljósgeislar komast til okkar.“ 

Björn: „Já.“ 

Tryggvi: „Er ekki eðlilegast að halda, að þeir hafi mótað manns- 
augað? Augað er gert fyrir þ<i geisla sem aðallega komast niður 
á jörðina, - en ekki fyrir hina.“ 

Björn: „Jú. Það er svo að sjá, að augað sé eingöngu fyrir þá.“ 
Séra Ögmundur: „Hvað sem öðru líður, þá virðist þetta í góðu 
samræmi eins og annað í náttúrunni.“ 

Stefán: „Já. En þetta gerir heimsmynd okkar samt ekki mjög 
sannfærandi í mínum augum.“ 

Pétur: „Hvað?“ 

Stefán: „Augum!“ 

Pétur: „Vill ekki einhver segja mér um hvað hann er að tala?“ 
Steinunn: „Hann á við að augun velji úr myndinni aðeins einstök 
brot hennar.“ 

Stefcín: „Ég á við að allt sem við vitum um alheiminn utan jarðar- 
innar byggist á þessu eina skilningarviti okkar, - sjóninni." 
Pétur: „Við getum með nýrri taíkni mælt margt sem við ekki 
sjáum.“ 

Stefán: „En það hefur enga merkingu nema við breytum því sem 
við mælum í sýnileg tákn -fyrir augað.“ 


126 



Sigurður: „Er sjónin ckki nóg? Er ekki nóg að sjá hlutina til að 
þekkja þá?“ 

Ste/án: „ Ég held varla. Líttn bara á eitthvað sem er alveg við nefið 
á þér. Kaffið í bollanum t.d. Hvað veistu eiginlega um kaffi með 
því einu að sjá það?“ 

Pétur: „Ekki langar mig til að smakka á sólinni.“ 

Oktavía: „Þú hefur nú samt verið að éta hana alla ævi á hverjum 
degi.“ 

Hanna: „Hættið þið nú þessu.“ 

Steinunn: „Ég held nú samt að þetta gæti verið merkilegt umhugs- 
unarefni, - að öll þekking okkar á alheiminum byggist aðeins á 
einu mjög takmörkuðu mannlegu skilningarviti: - Auganu.“ 

Sigurður: „Mér finnst það fyrst og fremst sýna mikilvægi augans. “ 

Steinunn: „Auðvitað. En að hve miklu leyti getum við treyst aug- 
anu - sem grundvelli allrar þekkingar? Það hefur komið hér 
fram að augað er aðeins gert fyrir þá geisla sem komast til jarð- 
arinnar. Það sér ekkert af þeim geislum sem komast ekki 
gegnum gufuhvolfið. - Gammageisla, röntgengeisla, útfjólu- 
bláa geisla. Ekkert af þessu.“ 

Pétur: „En útvarpsstjörnufræðin eða nýja stjörnufræðin bætir úr 
þessu og gerir þetta allt sýnilegt og mælanlegt.“ 

Stefán: „Já. En eitt skilningarvit! Þetta er eins og alheimurinn 
hvíldi á nálaroddi. - Hvað eru stoðirnar traustar undir þessari 
mannlegu heimsmynd okkar? - Gætum við ekki hugsað okkur 
verur með mörg slík skilningarvit, - verur sem skynjuðu þess 
vegna gjörólíkan alheim?“ 

Pétur: „Er þetta ekki fremur stjörnuheimspeki en stjörnufræði?“ 

Steinunn: „Heimspeki er æðsti þáttur hverrar fræðigreinar. Og 
auðvitað líka stjörnufræðinnar. Það verður alltaf nauðsynlegt 
að skilja og túlka allar upplýsingar.“ 

Séra Ögmundur: „Já. Það sjá víst engir tveir menn sama hlutinn 
eins.“ 

Steinunn: „Nei. Meira að segja hver lífvera skynjar heiminn á sinn 
sérstaka hátt.“ 

Stefán: „Sem þýðir að þær milljónir tegunda af lífverum sem búa 

127 


Cr.' 



með okkur, - aðeins hér á jörðinni skynja milljónir mjög svo 
mismunandi heimsmynda.‘ c 

Oktavía: „Og allar eiga það sameiginlegt með okkur að verasann- 
færðar um að þeirra heimsmynd sé hin eina rétta.“ 

Sigríður: „Það er þá vonlaust að vita nokkurn hlut með vissu?“ 
Pétur: „Þetta ætti að sýna okkur að það er vonlaust annað en að 
halda sig við vísindalegar aðferðir. - Og láta alheimsviskuna 
bíða.“ 

Oktavía: „En hvað erum við að gera? Eigum við ekki einmitt að 
leita hennar?“ 

Sigurður: „Jú. - En með vísindalegum aðferðuin.“ 

Oktavía: „Og þá komum við að sömu spurningu aftur. Hvað er 
ljós? Ég á við hvert er eðli ljóssins?“ 

Hanna: „Þú sagðir að ljós væri ekki efni.“ 

Björn: „Nei. Ljóser ekki efni. Ljós er orka.“ 

Þorsteinn: „Ljós getur orðið efni.“ 

Sigurður: „Og hvernig birtist sú orka?“ 

Björn: „Ljósið er samsett úr litlum éiningum, ljóseiningum, og 
hver Ijóseining er ákveðinn orkuskammtur.“ 

Pétur: „Ákveðinn orkuskammtur. - Eru þeir allir eins eða mis- 
inunandi miklir?“ 

Björn: „Þeir eru mismunandi miklir. Ljóseindir bláa ljóssins hafa 
t.d. meiri orku en ljóseindir rauða ljóssins.“ 

Tryggvi: „Svo að þessir mismunandi orkuskammtar ákveða þá lit 
ljóssins?“ 

Björn: „Já. Þeir gera það.“ 

Sigurður: „Getur þessi orkumismunur verið mikill?“ 

Björn: „Já. Mjög mikill. Röntgen ljóseind hefur trilljón sinnum 
meiri orku enútvarpsljóseind á lengstu bylgjum.“ 

Oktavía: „Nú fer 1 jósið eins og allir vita með meira en 300.000 k m 
hraða á sekúndu. Hvaða orka fær ljóseindirnar til að fara með 
þessum feiknahraða?“ 

Björn: „Þær eru knúðar áfram af samtengdu rafsviði og segul- 
sviði. Þess vegna eru ljósöldur kallaðar rafsegulöldur.“ 

Hanna: „Gildir þetta um allt ljós, bæði sýnilégt og ósýnilegt?“ 


128 



Baldur: „Já. l>etta gildir um allt ljósbandið. - Um allar tegund- 
irnar.“ 

Pétur: „Svo orka þeirra kemur úr saintengdu raf- og segulsviði?" 
Björn: „Já. Þessi tvö svið skapa ölduhreyfingu ljóseininganna. 
Hreyfingin er sú saina en tíðnin fer eftir því hvað orkan er mikil 
hjá hverri tegund ljóseinda.“ 

Hanna: „Öldulengd og tíðni. Hvernig á að skilgreina það?“ 
Björn: „Öldulengd er fjarlægð milli tveggja öldutoppa. En tíðni 
er öldufjöldinn á hverri sekúndu.“ 

Hanna: „Og öll geislun er mæld í öldulengduin og tíðni?“ 

Pétur: „Á hverju byggist sú mæling?“ 

Björn: „Hún byggist á því að öll geislun, eins og við sögðum, berst 
í öldum á saina hraða.“ 

Sigurður: „Allir geislar fara á sama hraða?“ 

Björn: „Já. Að sjálfsögðu. Þeir fara allir á 1 jóshraða en öldur þess- 
ara geisla eru injög mismunandi langar.“ 

Pétur: „Og þá er augljóst að tíðnin verður því meiri sem öldu- 
lengdin er minni?“ 

Baldur: „U, hu. Við getum vel hugsað okkur þessa tíðni sein 
marga eða fáa öldutoppa á hvern inetra.“ 

Sigurður: „Og þar sem þeir eru flestir eru geislarnir sterkastir og 
tíðnin mest?“ 

Björn: „Já. Þetta eru hinir frægu geimgeislar sem nefndir eru 
gammageislar. Rannsókn á þeim er orðin ný vísindagrein innan 
stjörnufræðinnar.“ 

Pétur: „Og hver er tíðnin? Hvað eru öldutopparnir margirá hvern 
metra?“ 

Björn: „Þeireru 10‘ 1S -10' 10 .“ 

Stefán: „Það er eins gott að þeir komast ekki til jarðarinnar.“ 
Baldur: „Já. Það er eins gott. Þeir mundu útrýma öllu lífi.“ 
Hanna: „En fyrst þeir koinast ekki til jarðarinnar gegnum gufu- 
hvolf ið, - hvernig er þá hægt að ná til þeirra til að rannsaka þá?“ 
Baldur: „Þeir eru rannsakaðir frá gerfitunglum og geimferjum. 
Það verður að rannsaka þá utan gufuhvolfsins.“ 

120 

fieimstitynd okkartíma -9 


CMV 



Sigurður: „Og verður að rannsaka fleiri tegundir geislabandsins 
á þennan hátt?“ 

Björn: „Já. Röntgengeislarnir komast ekki heldur niður til jarðar- 
innar. Það verður að rannsaka þá á sama hátt.“ 

Pétur: „Röntengeislar, þeir eru þeir næst sterkustu, var það 
ekki?“ 

Björn: „Jú. Þareruöldutopparnir, -svoaðviðhöldumokkurvið 
þennan mælikvarða á tíðni þar eru öldutopparnir um . . . Ja, 
hvað skal segja? Útlínurnar eni aldrei mjög skýrar, - engin hrein 
landamæri. Ætli við höfum þá ekki 10' 12 -10‘ 9 eða þúsund 
billjónir niður í eina billjón á hvern metra.“ 

Hanna: „Getum við ekki sleppt öllum þessum háu tölum?“ 

Pétw: „Nei. Þær gera myndina skýrari.“ 

Oktavía: „Þær eru svolítið þr©ytandi.“ 

Pétur: „Áfram. Næst Röntgengeislunum koma svo útfjólubláu 
geislarnir, -ekki satt?“ 

Björn: „Jú. Þeir eru næsta áttund. Tíðnin um 10' 9 -3xl0' 7 eða ein 
billjón niður í 3.3 milljónir öldutoppa.“ 

Sigurður: ,,Og þessar þrjár tegundir eru fyrir ofan sýnilega 
ljósið?“ 

Björn: „Já.“ 

Pétur: „Jæja. Þá er komið að litrófi sýnilega ljóssins. Þessum 
glugga sjónarinnar. Hvað er að segja um tíðni þess?“ 

Björn: „Það er frá 3x 10' 7 -10' 6 eða um 3.3 milljónir á metra niður 
í eina milljón." 

Oktavía: „Sem þýðir að litirnir í Ijósgeisla eru á mismunandi 
bylgjulengdum. Hefur það ekki komið fram hjá okkur áður?“ 
Björn: „Jú. Hver hinna hreinu grunnlita, rautt, rauðgult, gult, 
grænt, blátt og fjólublátt hefur sína sérstöku öldulengd.“ 
Hanna: „Augað greinir þá þessar mismunandi öldulengdir?“ 
Björn: „Já. En greiningin er ekki alltaf rétt.“ 

Hanna: „Við hvað áttu með því?“ 

Björn: „Augað getur túlkað þessar bylgjulengdir með ýmsu móti. 
Ef auganu berast t.d. ljóseindir af rauðu og grænu samtímis, þá 


130 



sýnist okkur liturinn gulur jafnvel þótt engar ljóseiningar á 
öldulengd gula litarins berist til augans.“ 

Pétur: „Nú, nú. Næsta tegund fyrir neðan sýnilcga Ijósið eru 
þessir innrauðu geislar.“ 

Björn: „Já. Tíðni þeirra er um rnilljón til þúsund öldutoppar á 
metra.“ 

Sigurður: „Koinast þeir til jarðar?“ 

Björn: „Ekki nema að litlu leyti.“ 

Hanna: „Hvernig fara menn þá að því að rannsaka þá?“ 

Björn: „Menn rannsaka þá afháum fjöllum og eins úr flugvélum.“ 
Oktavía: „En útfjólubláu geislana?“ 

Björn: „Útfjólubláu geislarnir eru rannsakaðir með tækjum á 
jörðu niðri.“ 

Pétur: „Og hvaða geislar eru fyrir neðan innrauðu geislana?“ 
Björn: „t>eir nefnast örbylgjur. Tíðni þeirra er frá 1000 niður í 
einn öldutopp á metra.“ 

Oktavía: „I 5 að er undarlegt að kalla þessa tegund örbylgjur. Allar 
tegundirnar hér að framan eru með hærri tíðni.“ 

Baldur: „Já. Pað er að vísu rétt. En nafnið stafar af því að þær eru 
minnstar af útvarpsbylgjunum.“ 

Pétur: „Og hvar rannsaka menn þessa tegund?“ 

Björn: „Mest úr flugvéluin og loftbelgjum.“ 

Oktavía: „Jæja, þá fer þetta að styttast.“ 

Pétur: „Já. Aðeins eftir útvarpsbylgjur, stuttbylgjur og langbylgj- 
ur. Og þær þekkja allir mjög vel. Bilið milli toppanna er frá 
einum sentimetra upp í 100.000 kílómetra.“ 

Sigurður: „Já. Þetta er undarlegt ferðalag. Þaír sem taka þessi 
risaskref eru nákvæmlega j afnfl jótar og þær sem tif a áf ram með 
örstuttum skrefum.“ 

Pétur: „Já. Auðvitað. Allar rafsegulöldur fara með ljóshraða.“ 
Stefán: „Mér finnst orðið öldulengd vafasamt orð. Þetta á lítið 
skylt við öldur á vatni.“ 

Baldur: „Þetta er alltaf siður okkar. - Að merkja nýtt fyrirbæri 
með gömlu tákni.“ 


131 



Oktavfa: „Við segjmn að ljósið, -ljóseindirnar séu orka. En hvað 
er orka?“ 

Baldur: „Orka er ævinlega afl til að frainkvæma eitthvað - eða 
breytá einhverju.“ 

Pétur: „Hvað framkvæmir orka þá, - eða hverju breytir hún?“ 
Baldur: „Það fer eftir því hvaða tegund af orku er að verki.“ 
Sigurður: „Nefndu okkur einhver dæmi.“ 

Baldur: „Við þurfum ekki langt að leita. Orkan sem lætur þessar 
ljósaperur hér í stofunni skína er ljósorka. Orkan sem hitar ofn- 
ana er hitaorka eða varinaorka. Orkan sem hreyfir hér alla hluti 
nefnist hreyfiorka.“ 

Iianna: „Svo að ekkert sem gerist getur gerst án þess að orka sé 
notuð til þess?“ 

Steinunn: „Og orkan er aldrei kyrrstæð. Þess vegna hlýtur hún 
alltaf að vera að breytast úr einni mynd í aðra.“ 

Pétur: „Já.“ 

Oktavía: „Svo einn aðalþátturinn í heimsmynd okkar tíma hlýtur 
þá að veraþetta: Allt breytist. Allt er stöðugt að breytast.“ 
Björn: „Já. Jafnvel alheimurinn er stöðugt að breyta um eðli, 
mynd og ástand frá upphafi tímans til endaloka tímans.“ 

Séra Ögmundur: „Mér er aldrei vel við alhæfingar af þessu tagi.“ 
Pétur: „Þetta er einföld staðreynd.“ 

Séra Ögmundur: „Staðreynd. Já. Staðreynd. Staðreynd er ekki 
alltaf sama og sannleikur.“ 

Pétur: „Ha, Iia. Ekki það?“ 

Séra Ögmundur: „Nei, drengur minn.“ 

Stefán: „Ég held að spurningin sé þessi: Stendur ekki orkan sjálf 
stöðug? - Ég á við sem orka?“ 

Pétur: „Við hvað áttu með að orka sé stöðug? Hún er sífellt að 
breytast.“ 

Stefán: „Ég veit það. En getur orka eyðst?“ 

Björn: „Nei. Orka getur ekki eyðst. Hún breytist í annað en 
orkan verður jafn mikil.“ 

Séra Ögmundur: „Getur orka skapast?“ 


132 



Björn: „Nei. Hún getur það ekki. Ekkert af því sem gerist eða 
getur gerst í öllum alheimi getur skapað orku.“ 

Séra Ögnuuidur: „Rétt. Alveg hárrétt. Og ekkert af því sem gerist 
eða getur gerst í öllum alheiini getur heldur eytt orku.“ 

Balclur: „Nei. Það fer sein sagt ekki niilli mála að orka breytist 
aðeins úr einu forini í annað en hvorki skapast né eyðist.“ 
Björn: „Við þurfum ekki að eyða svona mörgum orðum í þetta. 
Þetta er sjálft grundvallarlögmál alheimsins: Orka getur ekki 
skapast. Orka getur ekki eyðst.“ 

Stefán: „Þú sagðir að ekkert stæði stöðugt. - En höfum við ekki 
einmitt hér alheimslegt afl sem stendur stöðugt? Orku sem 
skapast ekki og byrjar þess vegna ekki að vera til? Orku sem 
eyðist ekki og hættir þess vegna ekki að vera til?“ 

Séra Ögmundur: „Og við gætum haldið áfram: Orka er rafsvið og 
segulsvið. Og þau eru samtengd. Þau tengjast einnig hinum 
kröftunum. Kraftarnir fjórir eiga sér sameiginlegan grundvöll 
og eru samtengdir. Það þýðir að þeir eru stöðugur og eilífur 
grundvöllur.“ 

Pétur: „Hver segir að orka hafi ekki skapast fyrir stórusprengju? 

Og að orka eyðist ekki við endalok alheimsins?“ 

Stefán: „Ef svo væri þá stenst þetta sem hér er kallað grundvallar- 
lögmál alheimsins alls ekki.“ 

Björn: „Það stenst.“ 

Séra Ögmundur: „Þá er alveran lfka stöðug, - jafnvel þó að þessi 
alheimur okkar líði allur undir lok.“ 

Sigurður: „Má ég biðja um að fá að snúa aftur til þess alheims sem 
við erum núna í. Þar er orkan staðreynd. Fyrsta spurning okkar 
um öll fyrirbæri er: Hver er orkuuppspretta þess? Og þess 
vegna spyr ég: - Hvaðan fáum við okkar orku?“ 

Oktavía: „Okkar orkuuppspretta er auðvitað sólin okkar blessuð 
sem baðar jörðina geislum sínum og ...“ 

Pétur: „Já, já. Við þekkjum framhaldið. En hver er þá orkuupp- 
spretta sólarinnar? Hvaðan fær sólin sína orku?“ 

Björn: „Hún fær hana frá kjarnasprengingum í miðju sólarinnar. 
Kjarnorkan breytist í ljósorku.“ 


133 


Hanna: „Og við notum ljósorkuna, sem breytist á jörðinni í ótal 
rnyndir." 

Sigríður: „Hvernig getum við fengið upplýsingar um það sem 
gerist í sólinni?" 

Porsteinn: „Með litsjá sem tengd er sjónauka og ýmsum öðrum 
tækjum getum við fengið mjög nákvæmar upplýsingar. Meðal 
annars um efnasamsetningu sólarinnar.“ 

Sigurður: „Og hvað sjá menn í litsjánni sem sýnir hvaða efni ern 
í sólinni?" 

Þorsteinn: „Þjóðverji nokkur, Frauhofner að nafni, tók fyrstur 
manna eftir því að það eru dökkar línur í sólarljósinu. Þessar 
línur eru nú kenndar við hann og nefnast Frauhofnerlínur." 

Pétur: „Ég er engu nær.“ 

Þorsteinn: „Leyfðu mér að tala út. Lessar dökku línur í sólarljós- 
inu, þessar Frauhofnerlínur, myndast vegna þess að ákveðin 
efni í ytri lögum sólarinnar, sem eru tiltölulega köld, drekka í 
sig ákveðin efni.“ 

Oktavía: „Og rannsóknir á þessuin Frauhofnerlínum veita allar 
upplýsingar um efnasamsetningu sólarinnar. Og þá annarra 
sólna?“ 

Björn: „Já. l>ær gera það. Mjög nákvæinlega.“ 

Hatuia: „Það er kannski ekki úr vegi svona í lokin að spyrja uin 
hagnýtari hluti. Öll geislun er orka. En hvernig á að mæla 
orku?“ 

Baldur: „Öll geislabeltin frá innrauðu til röntgengeisla eru mæld 
í einingum sem nefnast Ángström.“ 

Hanna: „Bíddu við; þessi geislabelti eru þá innrauðir geislar, ljós- 
geislar, útfjólubláir geislar og röntgengeislar?“ 

Baldur: „Já.“ 

Hatuia: „Hvað er Ángströin?“ 

Björn: „I>að er eining sem svarar til 10‘ 8 cm. Ljósgeislar eru 3850- 
7600 Ángström, útfjólubláir geislar milli 3850-100 og röntgen- 
geislar minna en hundrað. “ 

Steinunn: „Jæja. Gott fólk. Mér skilstað niðurstaðan af þessu öllu 


134 



sé sú að við höfum tvo glugga til að horfa út um og gengum þá 
getum við skoðoð tilveruna í víðara og stærra sainhengi.“ 
Pétur: „Tvo? Aðeins tvo? Við höfum þó fimm skilningarvit." 
Stefán: „Já. En í stjörnufræði aðeins eitt.“ 

Sigurður: „Nú. Og þessir tveir gluggar . . ?“ 

Steinuim: „Þessir tveir gluggar eru gluggi sjónarinnar eða ljós- 
geislarnir. Og hinn er útvarpsglugginn sem er töluvert stærri.“ 
Séra Ögmundur: „En þó báðir heldur þröngir!“ 

Steinunn: „Þeir eru allt sem við höfum.“ 

Björn: „Og ekki til að vanmeta því að allt sem við vituin um 
alheiniinn sjáum við gegnum þá.“ 

Pétur: „Peir eru áreiðanlega ekki þrengri en Hliðskjálf. Út um 
þann glugga sá Óðinn yf ir heim allan, það er að segja jör ðina.“ 
Sigurður: „Við sjáum líklega töluvert meira gegnum okkar 
glugga. “ 

Oktavía: „Og Óðinn sem varð að láta annað auga sitt fyrir visku 
sína!“ 

Hanna: „Sleppuin nú endanlega öllum goðsöguin." 

Stefán: „Ég veit ekki. Frumstæð skynjun hefur oft á sinn frum- 
stæða hátt rétt innsæi inn í hlutina." 

Pétur: „I>ú mátt trúa hverju sem þú vilt, inín vegna. A ha hæ! - 
Mér er farið að leiðast þetta!“ 

Oktavía: „Þú ert nú líka dæmigerður nútímamaður. Latur, skiln- 
ingssljór og ofmataður á öllum hlutum. Hér er þér rétt, svo til 
fyrirhafnarlaust á silfurfati, það sem sjálfur Óðinn vildi láta 
annað auga sitt fyrir. Já og Galíleó . . .“ 

Pétur: „Já. Já. Ég veit þetta. Vildi sitja mörg ár í tugthúsi til að 
hann fengi að vita þetta“ 

Oktavía: „Já. Og einu viðbrögðin sem þessi vísdóinur vekur hjá 
þér er geispi.“ 


135 



C9cyiyTs>!Tj»»v.l 




X 


Hvað er efni? 


Sigurður: „Við höfum verið látin læra bækur um þróun lífsins og 
þróun efnisheimsins. En leyfist inér að spyrja: - Hvað er efni?“ 
Pétur: „Hvað er efni? Ha, ha, ha. Bang! Þetta er efni.“ 

Oktavía: „Það svarar ekki neinnm spurninguin að berja í borðið. “ 
Pétur: „Það er óþarfi að svara svona heimskulegri spurningu. Það 
vita allir hvað efni er. Við erum efni. Við lifum í efnisheimi. Við 
þekkjnm ekkert annað en efni.“ 

Séra Ögmundur: „U-hum. írski heimspekingurinn Georg 
Berkeley sagði þó, ef ég man rétt, að við værum vitund og 
hefðum ekki reynslu af öðru en vitund og þekktum ekki 
annað en hugmyndir - þar á meðal hugmyndir sem við köllum 
efni.“ 

Pétur: „Berkeley er asni.“ 

Steinunn: „Var.“ 

Pétur: „Já. Var asni.“ 

Stefán: „Og auðvitað ekkert meira um það að tala.“ 

Björn: „Nei. Ég er sammála Pétri. Við getum alveg sleppt 
honum.“ 

Baldur: „Já. Hvaðsemkenningumhanslíðurerhansviðfangsefni 
ekki okkar viðfangsefni í þessu samhengi.“ 

Stefán: „Kannski ekki. Nema óbeint.“ 

Séra Ögmundur: „U-hum. Það getur verið að við komumst ekki 
framhjá vandamáli hans ílokin efvið skyggnumst nógu djúpt.“ 
Baldur: „En okkar spurning er: Hvað er efni, - ekki neitt annað, 
-skilst mér.“ 


137 



Pétur: „Auðvitað vita allir hvað efni er.“ 

Oktavía: „Jæja, - hvað er það? Skilgreindu það.“ 

Pétur: „Skilgreina það! Við þreifum á efni. Svona.“ 

Hanna: „Og við sjáum það. Það hefur liti!“ 

Sigurður: „Við heyrum allt efni gefa frá sér hljóð 
Pétur: „Við finnum lykt af því.“ 

Iianna: „Við smökkum á því.“ 

Pétur: „Hvað viltu meira? I J að hefur þyngd. Það er fast, fljótandi 
eða loftkennt.“ 

Sigurður: „Það hreyfist.“ 

Björn: „Það breytist.“ 

Balclur: „Það hefur ákveðna stærð og lögun.“ 

Björn: „Hver hlutur á sér ákveðna stund og ákveðinn stað.“ 
Pétur: „Viltu svo ekki halda fram að þetta sé allt saman einhver 
óttalegur leyndardómnr? Já að efni sé kannski bara alls ekki 
til?“ 

Sigurður: „Ég spurði aðeins: Hvað er efni?“ 

Oktavía: „Og ekkert af þessu svarar spurningunni.“ 

Pétur: „Ekki það? Eru þetta kannski ekki allt eiginleikar efnisins, 
- hlutveruleikans?“ 

Steiminn: „Þetta er svar við því hvernig við upplifum efni. Ekki 
svar við því hvað efni er.“ 

Stefán: „Og við sem upplifum þetta svona. Við erum bara ein vit- 
und af milljón vitundum alls konar lífverutegunda sem búum 
aðeins hér á þessari einu jörð.“ 

Pétur: „Það er alltaf sama sagan hjá suinu fólki. Reyna að gera 
jafnvel aleinföldustu hluti svo flókna að enginn skilur þá.“ 
Hanna: „Við erum aðeins að leita að stað. eyndum.“ 

Pétur: „Staðreyndum! Huh. Hvað eru staðreyndir ef ekki það 
sem við sjífurn og þreifum á, lyktum af, smökkum á og heyrum 
með okkar eigin eyrum?“ 

Stefán: „Vertu rólegur. Staðreyndir eru ekki alltaf sama og sann- 
leikur. Flestar vitleysur sem menn trúðu á í fortíðinni, voru 
hlutir sem menn þóttust sjá og þreifa á, þar á meðal flöt jörð.“ 


138 



Pétur: „Vitleysa. Menn gátu vel séð á ýmsu að jörðin var ekki 
flöt.“ 

Stefán: „Já. Ef menn hefðu skilið það sein þeir sáu. En það er 
alveg eins með efnið. Pað er ekki vístþegar við skoðum efni. að 
við skiljuin það sem við sjáum, - eða höldum að við sjáum.“ 
Hanna: „Hefur einhver haldið að efni sé ekki til?“ 

Steinunn: „Ne*ei. Ekki svo ég viti. Ekki beint. En það hafa margir 
haldið að efni sé annað en venjulegt fólk hefur haldið, að 
minnsta kosti hér áður fyrr. Og það eru margir sem viðurkenna 
að þeir viti ekki hvað efni er.“ 

Pétur: „Já. Auðvitað. Ómenntað fólk.“ 

Steinunn: „Oh, eitthvert slangur af sæinilega menntuðu fólki 
líka.“ 

Pétur: „Eins og hvað?“ 

Steinunn: „Hvaða menn?“ 

Pétur: „Já.“ 

Steinunn: „Til dæmis Plató, sein sagður hefur verið mesti hugs- 
uður allra tíma.“ 

Pétur: „Plató!, - livað hefur hann sagt nema tómtrugl?“ 
Sigurður: „Hvað sagði Plató um efnið?“ 

Steinunn: „Jú. Hann sagði að efnið væri til. En hann sagði, að 
ekkert af því sem við tölduin upp áðan væru, djúpt skoðað, 
eiginleikar ef nisins. Hann sagði að efni væri leyndardómur, sem 
erfitt væri að þekkja.“ 

Pétur: „Eins og ég sagði. Tómt rugl. Auðvitað er efnið auð- 
þekkjanlegt, -öllum nema einhverjum stórspekingum." 
Oktavía: „Hvers vegna ætti það að vera erfiðara fyrir stórspek- 
inga að þekkja efnið, en fyrir einfeldningana?“ 

Pétur: „Einfeldningana? Ekki nema það þó. Þeir eru sérvitringar 
þessir karlar, það er allt og sumt.“ 

Þorsteinn: „Nú verð ég að berja í borðið. Við erum hér á leið inn 
í blindgötu. Til að ná árangri í þekkingarleit verða menn að 
setja reglur og takmörk.“ 

Séra Ögmundur: „Já. Við erum farin að þekkja það. Mælanlegar 
staðreyndir.“ 


139 



Baldur: „Við skuluin heldur segja að takmörkin sem við verðum 
að setja okkur séu þau, að allt sem í heimsinynd okkar er, 
verður að vera í samræini við kraftana f jóra.“ 

Sigríður: „Kraftana fjóra? Við hvað áttu nieð því?“ 

Baldur: „Já. Ég á við þessi fjögur orkusvið sem stjórna öllum 
fyrirbærum vegna þess að þau stjórna öllu sem gerist í efnis- 
ögnum innan hvers atóms.“ 

Sigríður: „Og hver eruþ au nánar tiltekið?“ 

Baldur: „Ef við nefnum þau í þeirri röð sem menn uppgötvuðu 
þau þá er fyrst að nefna þyngdaraflið, þá rafsegulkraftana. Þar 
næststerku kjarnakraftana. Og loks veiku kjarnakraftana.“ 
Sigríður: „Og þessir kraftar, segir þú, að séu inörkin milli vísinda 
og ímyndunar?“ 

Baldur: „Já. Ekkert sem gerst hefur gefur vísindaniönnum 
ástæðu til að halda að reikna þurfi með fleiri öflum en þessum 
fjórum.“ 

Séra Ögmundur: „Mér finnst samt það fiminta vanta.“ 

Baldur: „Hvaða fiminta?“ 

Séra Ögmundur: „Ég veit það ekki. -Þetta er bara tilfinning. Ég 
á erfitt með að trúa að þessi fjögur öfl geti útskýrt allt sem gerist 
í tilverunni. Ég get skilið að þau stjórni öllu í efna- og eðlis- 
fræði. En hvað um mannlega hegðun?“ 

Stefán: „Já hvað um mannlega hegðun? Gildir þetta um sálarlíf 
manna?“ 

Steinunn: „Ég leyfi mér að efast um það.“ 

Baldur: „Ég átti við að þessi f jögur öfl nægja til að útskýra allt sem 
gerist. Allar breytingar.“ 

Sigríður: „Ég leyfi mér að efast um, eins og Steinunn, að þetta 
skýri sálrænar breytingar og hugarstarfsemi.“ 

Pétur: „Hugarstarfsemi er afleiðing af hegðun efnisins. “ 
Sigurður: „Já. Við erum að tala um efni. Ég mælist til að við 
sönnuin tilveru þess. Hef jum skipulagða leit að efninu eins og 
það er í innsta eðli sínu.“ 

Pétur: „Leit að efninu? Ég endurtek: Við erum efni! Við lifum í 
heimi sein er ekkert annað en efni! Allur alheimurinn er efnis- 


140 



heimur! Og svo á að fara að leita að efninu! Ef þetta er ekki rugl 
þá veit ég ekki hvað er rugl.“ 

Oktavía: „Þetta er ekkert rugl. Við þekkjum ekki efnið. Hug- 
mynd okkar um efnið er ekki efnið eins og það er í raun og 
veru.“ 

Stefán: „Saininála. Hugmynd okkar uin efnið erekkiefnið. Og ég 
efast stórlega um að sú hugmynd sem við köllum efni sé til í vit- 
und nokkurrar lífveru neina okkar. - Ég efast um að hugmynd 
okkar um efnið sé hægt að finna í veruleikanum. Ég efast sem 
sagt um að hana sé nokkurs staðar að finna nema í okkar eigin 
höfði.“ 

Pétur: „Ekki til nema í okkar eigin höfði! Þetta er efni! Æ, æ, æ, 
æh.“ 

Oktavía: „Fáviti! Éger búin að segja þér að það sannar ekki neitt 
að berja eða sparka í borðið.“ 

Pétur: „Ég er enginn fáviti. Ég er búinn að taka efnafræði 40. Og 
ég veit alveg hvað ég er að segja.“ 

Oktavía: „En þú ert íhaldssamur á gamaldags, úreltar hugmyndir 
sem þarf að gjörbreyta í samræmi við nýja þekkingu.“ 

Pétur: „íhaldssamur. Ég er langt frá því að vera íhaldssamur.“ 
Stefán: „En þú heldur nú samt í trú þína á efnið.“ 

Pétur: „Já. Þú færð inig aldrei til að trúa því að ég éti hugmyndir 
eða drekki jöfnur.“ 

Oktavía: „Hver er nú ruglukollur?“ 

Hanna: „Nú. Er þá nokkuð annað að gera en að snúa sér að því 
að finna efnið? Það ætti að vera auðvelt fyrst allt er efni.“ 
Björn: „Gott og vel. Byrjuin þá.“ 

Sigurður: „Hvar eigum við að byrja?“ 

Tryggvi: „Já. Hvar er efni að finna? Er það til utan atómsins?“ 
Björn: „Nei. Alla vega ekki neittefni sem er ekki í atóminu." 
Hanna: „Nú er efnið þá ekki fundið? Er efnið ekki einfaldlega öll 
atóm alheimsins samanlögð?“ 

Oktavía: „En er atómið efni?“ 

Pétur: „Þú ert sauðþrá. Atómið er skilgreint sem hin smæsta 
efnisögn.“ 


141 



Sigurður: „Er þetta rétt?“ 

Björn: „I-Ivað?“ 

Sigurður: „Að atóm sé hin smæsta efnisögn.“ 

Björn: „Nei, nei. Pað hefur enginn haldið síðan 1890. Þá trúðu 
inenn því að atómið væri alþétt efni eins og billjardkúla.“ 

Séra Ögmundur: „Og menn reistu á þessari fáfræði sinni heila 
heimsmynd og lífskoðun í trúinálum, stjórnmálum og heim- 
speki.“ 

Baldur: „Svona! Enga útúrdúra." 

Séra Ögmundur: „Ég bið forláts.“ 

Sigurður: „Hvað er þá atóinið? Örugglega er þó atómið efni?“ 
Tryggvi: „Fyrst efnið er ekki ntan atómsins þ<í hlýtur það að vera 
í atóminu.“ 

Sigurður: „En ég spyr aftur: Er atómið ekki efni?“ 

Baldur: „Atómið er eins og allir vita að langinestu leyti tóma- 
rúm.“ 

Sigurður: „Þannig að efnisheimurinn er þá ekki fyrst og fremst 
efnisheimur, heldur að langmestu leyti tóinarúm?“ 

Hanna: „Já. Fyrst tómið utan atómanna.“ 

Okiavía: „Síðan tómið innan atómsins.“ 

Sigríður: „Er þá tilveran að mestu leyti tómarúm?“. 

Steinunn: „En við erum ekki að leita að tómarúmi, við erum að 
leita að efni.“ 

Pétur: „Já. Fáránlegt eins ogþað er, þá erum við að leita aðefni.“ 
Hanna: „Það skiptir ekki máli þótt atóinið sé að mestu leyti tóm. 

Atómið skiptist í rafeindir og kjarna. Þar er efnið að finna.“ 
Oktavía: „Erþað?“ 

Pétur: „Já. Auðvitað.“ 

Baldur: „í stóru atómi eru kannski um 300 agnir. Það er rétt. En 
þær eru afar smáar og auðvitað er atómið að langmestu leyti 
tóm.“ 

Sigurður: „Nú elektrónurnar, eru þær ekki.efni?“ 

Björn: „Áttu við efni sem eilífðarfyrirbæri, - varanlegt efni?“ 
Sigurður: „Já. Efni sem er varanlegt." 


142 


Ciev 



Björn: „Nei. Elektrónur e' og e^ urðu upphaflega til við árekstur 
ljóseinda. Ljóseindirnar breyttust í elektrónur.“ 

Hanna: „Og ljóseindir eru ekki skilgreindar sem efni?“ 

Björn: „Nei. Ekkinema við vissar aðstæður. Ekkerteilífðarefni.“ 
Stefán: „Já. Rafeindir koma fram við árekstur ljóseinda. Ljós- 
eindir breytast í rafeindir. Og þannig kemur fram fyrsta efnið. “ 
Baldur: „Já. Það getur verið að elektrónur séu vafasamt efni 
vegna eðlis og uppruna.“ 

Sigurður: „En elektróna er mælanleg stærð? Eða er hún það 
ekki?“ 

Björn: „Nei. Ekki elektróna. Stærð hennar hefur aldrei verið 
mæld. Menn líta svo á að hún sé aðeins stærðfræðilegur 
punktur." 

Stefán: „Og hún er í eðli sínu geislun." 

Oktavía: „Svo að við finnum ekki efnið sem eilífðarfyrirbæri - 
þessa margeftirlýstu billjardkúlu í elektrónum?" 

Björn: „Nei, -tæplega, sem eilífðarfyrirbæri.“ 

Pétur: „Auðvitað er efnið að finna í sjálfum atómkjarnanum. Það 
er hann sem erhin smæsta efnisögn, -grundvöllurinn.“ 

Björn: „Ne-ei. Ég er hræddur um ekki. Það fór eins fyrir atóm- 
kjarnanum og atóminu. Þegar menn fóru að rannsaka hann 
kom í ljós að hann er líka samsettur.“ 

Hanna: „Samsetturúr hverju?“ 

Björn: „Hann er samsettur úr róteindum og nifteindum.“ 
Sigurður: „Róteind? Og nifteind? Þar verðum við endanlega að 
finna efnið. Annars finnst það hvergi.“ 

Pétur: „Ég vissi auðvitað að sjálfur atómkjarninn var ekki smæsta 
efnisögnin.“ 

Oktavía: „Auðvitað.“ 

Pétur: „Það sem ég á við er það að smæsta efniseiningin er nift- 
eindin og róteindin, sem mynda kjarnann. Er þetta ekki aug- 
ljóst?“ 

Björn: „Ég veit það ekki, hvort nokkuð í þessu er mjög augljóst. 
Atómk jarninn er eins og atómið að langmestu lej'ti tómarúm. “ 


143 


Iianna: „Ég segi eins og Steinunn. Við erum ekki að leita að 
tómarúmi. Við erum í leit að efni. Hvor er líklegri til að vera 
aðalkjarninn í kjarnanum, róteindin eða nifteindin?“ 

Bjöm: „Þær eru svipaðar.“ 

Baldur: „Er það ekki aðallega róteindin? Nifteindin er til að gera 
kjarnann stöðugri.“ 

Pétur: „Nú það er þá róteináin. Þá höfum við fundið efnið. Hina 
endanlegu smæstu efniseiningu. - Efnið sem allt er byggt úr.“ 
Björn: „Mér þykir fyrir þessu. Gallinn við þessa hugmynd er, að 
róteindin er nýr, opinn og flókinn heimur, sem orðinn er sér- 
stök vísindagrein.“ 

Hanna: „Nú. En hvað þá um leitina að efninu?“ 

Pétur: „Við verðum að finna það innan róteindarinnar!“ 

Sigurður: „Má ég biðja um upprifjun: í þessum efnisheimi erum 
við að leita að raunverulegu efni. Ogstaðreyndirnar eru þessar: 
Við leituin ekki að efni utan atómsins. Annað. Atómið er að 
langmestu leyti tómarúin. Efnið hlýtur, ef það er til, sem enginn 
þarf að efast um, að vera í atómk jarnanum. Róteind er hundrað 
þúsund sinnum minni en atóinið. Er það ekki rétt?“ 

Björn: „Jú. Það er rétt.“ 

Tryggvi: „Já. Og atómkjarninn er samsettur úrnifteindum og rót- 
eindum. Hér hlýtur efnið að finnast. En þú segir að róteindin 
sé nýr opinn heiinur. Þá hlýtur að finnast innan hennar hin 
smæsta efnisögn. “ 

Oktavia: „Það skyldi maður ætla.“ 

Pétur: „Ég mótmæli þessu. Þetta er alls ekki sannað mál. Ég hef 
lesið uin það, sem menn kalla lýðræði, - sko lýðræði atómagna 
sem þýðir að allar efnisagnir í atómi séu jafnupprunalegar." 
Baldur: „Já, þessi kenning er til. En ég held að við verðum að 
hafna henni, vegna þess að hún stangast á við það sem við vitum 
um áhrif mikils hita á efnið.“ 

Pétur: „Og hvernig geta menn rannsakað innri byggingu einhvers 
sein er hundrað þúsund sinnum minna en atóin?“ 

Baldur: „Það er löngsagasem byrjar . . .“ 

Sigurður: „Augnablik. Segðu mér fyrst: Er róteindin ekki 


144 



síþéttur efniskjarni, hin smæsta og innsta efnisögn, - þessi 
grundvöllur sem viö erum að leita að?“ 

Björn: „Nei, nei. Það held ég að komi ekki til greina. Róteindin er 
ekki síþétt. Hún virðist gerð úr miklu minni ögnum. Sú ögn 
nefnist kvarkur, eða stratóna eins og hópur vísindainanna í 
Peking nefnir þær.“ 

Pétur: „En ég var að spyrja um hvernig menn geti vitað þetta?“ 
Baldur: „Já. Ég sagði að þaö væri löng saga sem byrjar í háskól- 
anum í Manchester snemma á þessari öld. Tveir nemendur Ern- 
est Rutherfords, þeir Hans Geiger og Ernest Marsden, sendu 
geisla af alfa atómögnum.“ 

Hanna: „Hvað er það?“ 

Björn: „Það er injög hraðfara helíumkjarni. Já. Þeir sendu þetta 
inn í gullþynnu." 

Hanna: „Gullþynnu?“ 

Björn: „Já.“ 

Sigurður: „Til hvers voru þeir að þessu?“ 

Pétur: „Er það ekki auðskilið? Auðvitað til að sjá hvort alfa agn- 
irnar rækjust á gullatómin. Ég á við eitthvað í gullatómunum 
eða hvort þær kæinust óhindraðar í gegn.“ 

Hanna: „Já. Ef atóm er að langmestu leyti tómarúm þá hljóta þær 
að hafa farið í gegn.“ 

Sigurður: „Nema fyrir tilviljun.“ 

Baldur: „Já. En líkurnar eru afar litlar á árekstri.“ 

Sigurður: „Gátu þær ekki farið milli atóma?“ 

Björn: „Nei, nei. Gullþynnan var auðvitað inörg atóm á þykkt.“ 
Oktavía: „Jæja. Komust þær í gegn?“ 

Björn: „Já. Þær gerðu það, - langflestar. En ein af hverjum 20 
þúsunduin rakst samt á eitthvað svo hastarlega, að hún breytti 
um stefnu alveg í 90° horn.“ 

Sigurður: „Og hvað þýddi þetta?“ 

Baldur: „Rutherford lagði frain skýringuna: Fyrst fjöldi þessara 
agna komst óhindraður í gegnum mörg atóm þá ályktaði hann 
að í atóminu hlyti að vera mikið tómarúm. En áreksturinn við 
fáeinar þessara alfaagna sýndi að einhvers staðar í atóininu 


Htimsmytulokkartima - Jö 


145 



væru örsmáar harðar agnir. Rutherford hafði hér að sjálfsögðu 
uppgötvað atóinkjarnann.“ 

Björn: „En þetta var fyrir meira en sjötíu árum?“ 

Baldur: „Já.“ 

Sigurður: „Og hvað vita menn nú meira um þennan harða kjarna 
atómsins, róteind og nifteind?“ 

Björn: „Menn vita núna að þessi svokallaði harði kjarni er að 
langmestu leyti tómarúm.“ 

Oktavía: „Svo að prótónan er engin frumeining?“ 

Björn: „Nei. Eins og ég sagði, hún er að mestu leyti tómarúm.“ 
Pétur: „Ég á mjög erfitt með að trúa þessu.“ 

Oktavía: „hað verður alltaf erfiðara og erfiðara að finna þennan 
efniskjarna.“ 

Stefán: „Vegna þess að hann er ekki til!“ 

Sigurður: „Auðvitað hlýtur hann að vera til. Við verðum bara að 
grafa dýpra.“ 

Oktavía: „Jæja, herrar mínir. F>á hefjum við leitina að efninu að 
nýju.“ 

Hanna: „Oghvaránúaðleita?“ 

Pétur: „Það er þá ekki nema um einn stað að ræða.“ 

Sigurður: „Við leitum innan prótónanna.“ 

Tryggvi: „Þetta er að verða skemmtilegt. Það hefur komið fram 
að prótónan er að mestu tómarúm og hitt sem ekki er tómarúm 
eru litlar, afarlitlar, mjög harðar agnir sein hafa verið nefndar 
kvarkur. Og þú Björn talaðir um hóp vísindamanna í Peking 
sem líka hefur fundið þær og nefnir þær stratónur.“ 

Björn: „Já. Þær hafa líka stundum verið nefndar partons.“ 
Oktavía: „Spurningin um tilveru efnisins er þá augljóslega þessi 
kvarkur, - eða hvað eigum við að kalla það - hin endanlega 
smæsta efnisögn sem allt annað byggist á, -sú endanlega marg- 
nefnda billjardkúla, sem ekki verður skipt og er eilíf og ófor- 
gengileg.. .“ 

Pétur: „Mér þykir þú vera orðin háfleyg. “ 

Stefán: „Spurningin er miklu fremur þessi: - Er kvarkur efni?“ 



Sigurður: „Auðvitað er það efni. Ef kjarni kjarnans er ekki efni, 
þá er efni hvergi til.“ 

Stefán: „Það er nákvæmlega það sem ég á við!“ 

Pétur: „Þetta er orðin þráhyggja. Björn. Blessaður útskýrðu fyrir 
honum hvers vegna kvarkur er efni.“ 

Björn: „Það getur satt að segja orðið dálítið erfitt.“ 

Sigurður: „Hvers vegna erfitt?“ 

Björn: „Ja. Sjáðu til. Kenningin um kvark eða stratónur er vel 
stærðfræðilega rökstudd kenning. En eigi að síður kenning. Það 
hefur enginn inaður einangrað kvark eða rannsakað það sem 
efnisögn í róteind og það er kannski ekki hægt.“ 

Stefán: „Vegna þess að það er ekki efnisögn?“ 

Björn: „Við vitum ekki nákvæmlega hvað kvarkur er.“ 

Hanna: „Er það þá ekki raunverulegt?“ 

Björn: „Jú. En ekki nema á vissan hátt.“ 

Tryggvi: „En segið lúér annað í sambandi við þetta: Voru rót- 
eindir ekki til í upphafi?“ 

Björn: „Nei. Til þess var hitinn of inikill.“ 

Sigurður: „En kvarkur, var hann til í upphafi?" 

Björn: „Já. Menn halda það.“ 

Pétur: „Nú. Er það ekki á hreinu að bæði róteind og nifteind urðu 
til úr kvarki?“ 

Björn: „Jú. Það er sennilegt.“ 

Tryggvi: „En fyrst kvarkur var til í upphafi. Hvers vegna finnast 
þær agnir þá alls ekki nú? Ekki ein einasta?“ 

Björn: „Það á sér eðlilega skýringu. Mælingar hjá M.I.T. rann- 
sóknastöðinni sýndu að kraftarnir sem halda þeim saman 
minnka og hverfa þegar þær eru mjög þétt saman eins og þær 
voru í upphafi - og auðvitað aukast þessir kraftar þegar bilið 
lengist.“ 

Tryggvi: „Og það á að skýra að nú eru þær ekki til?“ 

Björn: „Já. Vaxandi fjarlægð breytir þeim í hadrón t.d. nifteind 
eða róteind. Og þetta er líka ástæðan til að ekki er hægt að ein- 
angra kvark, fremur en inenn einangra enda á spotta með því 


147 



að skera hann af. Kvarkur breytist í eitthvað annað við það að 
einangrast. Svo að nú hafa þessar agnir eyðst eða breyst.“ 
Hanna: „Þegar alfa agnirnar fóru gegnum gullatómin, á hvað rák- 
.ust þær þá?“ 

Sigurður: „Á atómkjamann. - Var það ekki?“ 

Björn: „Nei. Ekki kjarnann. Hann er, eins og við sögðum, 
opinn.“ 

Sigurður: „Á hvað rákust þær þá?“ 

Baldur: „Þær rákust á þessar örlitlu agnir í róteindinni og nift- 
eindinni.“ 

Pétur: „Kvarkur, það er hann, þessi eitilharði örsmái innsti kjarni 
efnisins." 

Baldur: „Þær virðast vera innsti kjarninn.“ 

Pétur: „Og er þetta ekki einmitt lýsing á efni: eitilharðar agnir?“ 
Stefán: „Ekki nauðsynlega. Orkupunktur getur líka verið eitil- 
harður, ef nógu mikil orka er í honurn, er það ekki rétt?“ 
Björn: „Jú.“ 

Oktavía: „Hvað var kvarkur í upphafi, efni eða geislun?“ 

Björn: „í upphafi er kvarkur, eða stratónur, aðeins nokkrar við- 
bótartegundir af geislun. “ 

Oktavía: „Ljósi?“ 

Björn: „Já. Ljósi. Sýnilegu og ósýnilegu.“ 

Sigríður: „Er þá innsti kjarni efnisins ljós?“ 

Björn: „Ég verð að skilja eftir spurningarmerki við hvað gerist 
fyrsta sekúndubroíið. En ég held að við verðurn að reikna með 
upprunalegu efni í einhverri mynd.“ 

Baldur: „Ég held að við þurfuin að fá nýjan skilning á þessum 
gömlu hugtökum, efni, orka, geislun, vitund, - sjá þetta allt 
sem samvirka heild þar sem þetta allt, jafnvel vitund, er jafn 
upprunalegt. “ 

Pétur: „Hvers vegna vitund?” 

Stefán: „Ég er sannfærður um að grundvöllur vitundar, dulvit- 
aðrar ogmeðvitaðrar, er rafsegulsviðið.“ 

Oktavía: „Og rafsegulsviðið er ljósið?“ 


148 



Porsteinn: „Ja. Mér finnst að í þessari kynlegu leit okkar að efni, 
föruni við að eins og maður sem ætlar að einangra enda á band- 
spotta tneð því að klippa hann af. Auðvitað er þetta samræmd 
heild. Kjarnarnir þurfa ekki að vera aðalatriðið fremur en geisl- 
unin sem fyllir hið svokallaða tóm á niilli þeirra-“ 

Oktavía: ,,Er nokkur sem þekkir innsta leyndardóm efnisins, - 
Baldur?“ 

Balclur: „Nei. Ekki svo ég viti.“ 

Oktavía: „Vitum við þá nokkuð meira en Plató?“ 

Sigurður: „Það hljótum við að gera.“ 

Stefán: „Jafnvel þó niðurstaðan verði svipuð?“ 

Björn: „Já. - Niðurstaða göinlu heimspekinganna gæti verið til- 
viljun, - ágiskun á ég við.“ 

Hanna: „Jaija. Snúum okkur að nútímanum.“ 

Sigurður: „Já. Við strikum út að allt í efnisheimi okkar sé efni.“ 
Séra Ögmundur: „Já. Við gerum það.“ 

Sigurður: „Efni verður að fara með ininni hraða en ljóshraða, er 
það ekki rétt?“ 

Pétur: „Jú, jú. Það vita allir.“ 

Sigurður: „Allt sem fer með ljóshraða er þess vegna ekki efni. Er 
það ekki rétt?“ 

Baldur: „Jú, Það eru aðeins 1 jóseindirnar sem fara með ljóshraða. 

Þær geta auðvitað líka orðið efni.“ 

Björn: „Það er fleira sem hefur engan efnismassa við vissar 
aðstæður. Það er bæði ljósið og allir rafsegulgeislar af hvaða 
tegund sem þeir eru. Sama er að segja um þyngdarónur sem eru 
að minnsta kosti fræðilega séð einingar þyngdaraflsins. Og það 
er fleira sem ekki hefur efnismassa, ýmsar tegundir af ögnuin 
sein við kölluðum neftrínur. - Og ég vil benda á að allar agnir 
með hvílumassa núll verða alltaf að fara gegnuin tóm á ljós- 
hraða.“ 

Hanna: „Mest, já langmest af efnisheiminum virðist vera tóma- 
rúm.“ 

Oktavía: „Ég mælist til að við athugum næst hvað af því sem ekki 
er tómarúm telst ekki heldur efni.“ 


149 


Sigurður: „Það fyrsta sem ekki kemur til greina sem efni, er allt 
sem fer á ljóshraða.“ 

Hanna: „Við hvað áttu?“ 

Sigurður: „I>ú hlýtur að skilja það!“ 

Hanna: „Nei.“ 

Baldur: „Já. Og andneftrínur hafa ekki heldur neinn efnismassa.“ 
Hanna: „Hvað eru þær?“ 

Baidur: „Þær eru eins konar spegilmynd af neftrínum eða fis- 
eindum.“ 

Sigurður: „Og hvaðan koma þær?“ 

Björn: „Þær inyndast í miðju sólnanna. Koma fram úr þungum 
atómkjörnum eins og úraníuin og þóríum atómkjörnum, 
þegar þeir sundrast við sprengingu. -Ogþegar þær tengjast efni 
aftur þá gera þær það á annan hátt en neftrínur.“ 

Oktavía: „Og þær eru ekki efni?“ 

Björn: „Þær eru ekki hlaðnar og þær hafa engan efnismassa.“ 
Oktavía: „Svo það er þá heilmikið af þessum efnisheimi okkar 
sem ekkier efni?“ 

Stefán: „Já. Og auk þess getur allt breyst í ljóseindir og þar með 
hætt að vera efni.“ 

Sigurður: „En þessar hægfara efnisagnir sem svo allt í einu breyt- 
ast í ljóseindir? Hegða þær sér strax á allan hátt eins og ljósið?“ 
Björn: „Já. Þær þjóta samstundis af stað með hraða ljóssins, án 
nokkurs inillibilsástands milli efnis og ljóss.“ 

Pétur: „En ef efnið fangar ljóseind; eða ljóseind breytist í efni, 
hvað gerist þá?“ 

Björn: „Það sama. Ljóseindin fer á svipstundu að hegða sér eins 
og efni.“ 

Sigurður: „En fyrst þessu er þannig háttað, eru það þá svo mjög 
fjarlægir draumórar að hægt sé að vild að breyta hlutum úr 
efnismassa, hlutum eins og t.d. líkama okkar eða geimskipi - í 
ljós?“ 

Baldur: „Ég skal engu spá um það.“ 

Hanna: „En efþað væri hægt, þá færum við allt í einu að lifa í gjör- 
ólíkum heimi.“ 


150 



Stefán: „Og gætuni raunverulega ferðast.“ 

Björn: „Já. Orka yrði óþörf, önnnr en ljósorkan.“ 

Steinunn: „Við þyrftuin aðeins að kunna að stjórna ferðinni svo 
að við færum ekki í allar áttir samtímis eins og 1 jósið! “ 
Porsteinn: „Þið eruð eins og hestar sem hlaupið alltaf upp úr 
skeiðinu. Við erum hér að tala um efni. Ekki geimferðir í vís- 
indaskáldsögu.“ 

Tryggvi: „Gott og vel. Við eruin að ræða um hugtakið efni. I>að 
eru tvær spurningar sem mig langar til að fá ákveðið svar við: 
Hvað er efnið í upphafi alheimsins? Og hvað er efnið við enda- 
lok tímans þegar alheimurinn líður undir lok?“ 

Sigurður: „Er þá ekki rétt að spyrja fyrst: Hvað var efnið í upp- 
hafi?“ 

Björn: „Við þekkjum ekki ástandið í upphafi.“ 

Tryggvi: „En nálægt upphafi stórusprengju?" 

Björn: „Já.“ 

Pétur: „Hvað nálægt upphafinu?“ 

Björn: „Ja. Hvað eigum við að segja? Við getuin talað um 
ástandið af nokkru öryggi eftir aö fyrsta hundraöasta brotiö úr 
sekúndu er liðið. “ 

Tryggvi: „Má nú ekki kalla það upphafið?“ 

Björn: „Neiíraun ogveruekki. Því að einmitt þá gerist greinilega 
afar mikið á ákaflega stuttum tíma.“ 

Oktavía: „Nú, nú, hvernigvarþá með efnið? Var það ekki til?“ 
Björn: „Nei. Ekki sameindir, ekki atóm, ekki atómkjarni, ekki 
róteindir eða nifteinilir. Hitastigið er þá 10 n K eða hundrað 
þúsund milljón gráður. Og þá eru aðeins til ýmsar atómagnir. 
Efnið er þá inismunandi tegundir geislunar. Alheimurinn er þá 
stratónur, rafeindir, pósitrónur, neftínur og fótónur.“ 

Baldur: „Og allt með efnismassann núll.“ 

Bj örn: „Já. Það mætti segja það.“ 

Pétur: „En atómkjarni byrjar að myndast strax eftir að þrjár 
mínútur eru liðnar frá stórusprengju, er það ekki rétt?“ 

Björn: „Jú. Það er líka rétt. Efnisþróunin byrjar strax.“ 


151 



Oktavíci: „Nú. Þetta var utn efnið í upphafi. En hvað er þá að 
segja um efnið við endalok alheimsins?" 

Þorsteinn: „Þú átt við í því tilviki að allt snúi við?“ 

Oktavía: „Já.“ 

Sigurður: „Já. Ef alheimurinn hættir að þenjast út og allt snýr við 
aftur, eins og margir halda. Hvað verður þá um efnið, atóm og 
atóinkjarna?“ 

Björn: „Það leysist allt upp í frumhluta sína.“ 

Stefán: „Hvað sem það nú er.“ 

Oktavía: „Og þar verða menn þá að glítna við sömu gátu og gát- 
una um hvað efni er í upphafi?“ 

Björn: „Já. Aðstæður gætu orðið svipaðar.“ 

Hanna: „Getur þú lýst örlítið nákvætnar hvað gerist?“ 

Sigurður: „Við viljum fá að vita hvað um efnið verður, því að það 
hlýtur að vera hluti af svarinu við spumingunni um hvað efni 
er.“ 

Baldur: „Já. Hvar eigum við þá að byrja?“ 

Björn: „Við skulum byrja þár sem alheimurinn hefur dregist svo 
mikið saman að hann er orðinn hundrað sinnum minni en hann 
er nú.“ 

Sigurður: „Hvernig verður heimurinn þá?“ 

Björn: „Já. Þá verður næturloftið álíka heitt og dagurinn er nú.“ 
Pétur: „Hvers vegna?“ 

Björn: „Vegna aukinnar geislunar.“ 

Baldur: „Ég er hræddur um að við verðutn að fara yfir þessa sögu 
í stórum stökkum.“ 

Björn: „Já. Sjötíu tnilljón árum síðar er alheimurinn orðinn tíu 
sinnum ininni og hitinn mikill.“ 

Pétur: „Og himinninn þá ægibjartur?“ 

Baldur: „Já. En enginn til að sjá hann, ef að líkum lætur.“ 
Oktavia: „Og hvernig breytist efnið?“ 

Björn: „Sameindirnar fara að leysast sundur og síðar atómin í 
frumparta stna, rafeindir og atómkjarna." 

Sigurður: „Og þetta er lokastigið?" 


152 




Björn: „Nei, nei, nei. Eftir önnur 700 þúsund ár mun hitastigið 
um allan alheiminn vera orðið lOmilljón gráður.“ 

Hanna: „Og allt efni leysist upp í rafeindir og atómkjarna?“ 
Björn: „Já.“ 

Stefán: „Og geislunin verður alráð?“ 

Björn: „Já. Næstum því.“ 

Sigurður: „Eru þetta endalok efnisins?“ 

Björn: „Nei. Eftir tuttugu og tvo daga verður hitinn orðinn tíu 
þúsund milljón gráður.“ 

Oktavía: „Og hvað verður þá um efnið?“ 

Björn: „Sjálfur atómkjarninn leysist þá upp í frumparta sína, rót- 
eindir og nifteindir. Og allt sem byggt var upp brotnar niður. Og 
allt fyllist af eindum sem ekki eru efni: rafeindum, pósitrónum, 
neftrínum og andneftrínum.“ 

Sigurður: „Og þetta eru endalok efnisins?“ 

Björn: „í raun og veru ekki. Það væri nær að segja að við sæjum 
ekki lengra. Það veit enginn hvað gerist eftir þetta. En ástandið 
í þessum endalokum virðist svipað og á fyrsta sekúndubrotinu í 
stórusprengju.“ 

Tryggvi: „Á þá hitinn eftir að verða enn meiri?“ 

Björn: „Já. Menn hafa talað um hámarkshitann 10 32o K.“ 
Oktavía: „Og hér er auðvitað ekkert efni til?“ 

Björn: „Nei. í raun og veru ekki í okkar merkingu orðsins. Allt 
verður geislun.“ 

Oktavía: „Sein sagt efnið okkar hverfur. En hvað með orkuna?“ 
Baldur: „Hún heldur velli. Lögmálið stendur. Orka skapast ekki. 

Orku verður ekki eytt.“ 

Sigurður: „Og hvað með kraftana f jóra?“ 

Baldur: „Þeir standa. En þeir sameinast hér í eitt.“ 

Oktavía: „Eins og þeir voru í upphafi?“ 

Baldur: „Já eins og þeir voru í upphafi.“ 

Oktavía: „Og er þá efnið eitt sem hrynur?“ 

Stefán: „Já. Vegna þess að efni hefur aldrei verið í eðli sínu það 
sem menn héldu að það væri.“ 


153 



Björn: „Efnið í upphafi og við endalokin er auðvitað þýðingar- 
inikið, þótt það sé öðruvísi en það efni sem nú er. - En að 
grundvöllur efnisins séu geislarnir sjö og kraftarnir fjórir er 
athyglisverð tilgáta sem ég gæti fallist á.“ 

Stefán: „Já. Það er líka mín skoðun að gamla hugtakið efni sé 
úrelt hugtak. Einkenni efnisins og hegðun þess er til orðin fyrir 
áhrif frá kröftunum fjórum og geislunum sjö. Þetta tvennt 
skapar efnið.“ 

Oktavía: „Og verkanir þessara krafta gera það, sem ekki er efni 
í sjálfu sér, að efni.“ 

Slefán: „Já, - líkt og efnisþungi er myndaður með þyngdarónum, 
einingum þyngdaraflsins, þótt þær séu sjálfar ekki efni.“ 
Tryggvi: „Skiptir þetta svo miklu máli? Er ekki nær að okkar 
niðurstaða sé sú að efni, orka, 1 jós og vitund eigi sér saineigin- 
legan grundvöll?" 

Pétur: „Æi, hvers vegna alltafvitund? Hún er ekki mælanleg. 

Hún getur ekki verið með í vísindalegri heimsmynd- “ 

Sigrtður: „Allar heiinsmyndir, Pétur ininn, án vitundar verða ein- 
tóm vitleysa. - Þær gera tilveruna að tilgangslausu fjarstæðu- 
leikhúsi.“ 

Pétur: „Gæti hún ekki verið það?“ 

Sigríður: „Nei. Ég hef enga trú á því.“ 

Pétur: „Trú. Já, trú. Það er annað en vísindi. Við getum ekki 
endað heimsmynd okkar ineð trúarjátningu.“ 

Séra Ögmundur: „Jú. Það hljótum við að gera. Þrátt fyrir þekk- 
ingu nútímamannsins verður heiinsmynd hans að enda í trú, 
einfaldlega vegna þess að hann veit ekki nóg.“ 

Pétur: „Hvaða vísindi eru það að segja: í upphafi varguð. Eða: í 
upphafi var andinn?“ 

Séra Ögmundur: „Hvað er það annað en trú að segja: í upphafi 
var efnið? Það er ekkert sein bendir til þess að svo hafi verið.“ 
Þorsleinn: „Eru þetta ekki fremur ófrjóar hugleiðingar? Að reyna 
að skilja hvað efni er, er ekki líkt því eins þýðingarmikið og að 
kunna að nota efnið.“ 


154 



Séra Ögmundur: „Já. Það má líka segja að allt mannkynið fáist 
við það verkefni.“ 

Steinunn: „Og hafi gert það alveg frá því fyrst við byrjuðum að 
nota eldinn.“ 

Pétur: „Já. I>að er þess háttar knnnátta sem hefur gildi: Að ráða 
yfir því hvenær maður kveikir eld og hvenær maðurslekkur.“ 
Baldur: „Við ættum aldrei að hafa þessa afstöðu til þekkingar eða 
skilnings- Skilningur hefur gildi í sjálfu sér.“ 

Oktavía: „Og hver veit nema að nýr skilningur á efninu gefi okkur 
nýtt vald yfir efninu.“ 

Stefán: „Já. Jafnvel meira vald en nokkurn getur grunað.“ 
Haruia: „Nú. Mér finnst kominn tíini til að hætta að glíina við gát- 
una um hvað efni er í innsta eðli sínu. Ég vil svör við því hvað 
sá efnisheimur er sem við erum í og ekki hefur breyst að sam- 
setningu margar árbilljónir.“ 

Sigurður: „Þú áttvið úr hvaða efnum hann er samsettur?“ 
Hanna: „Já.“ 

Sigurður: „Úr hvaða efni er alheimurinn?" 

Björn: „Ef við lítum aðeins á atómin, þá er alheimurinn 99.9% 
aðeins tvö efni.“ 

Pétur: „Vetni og helíum?“ 

Björn: „Rétt. Þetta eru lang léttustu efnin, en þau eru samt 98% af 
massa alheimsins.“ 

Sigurður: „Og hver eru hin sem mest magn er af?“ 

Björn: „Næst koma súrefni, kolefni og neon.“ 

Hanna: „Og öll hin atóinin. - Öll atóm í næstum hundrað frum- 
efnum eru þá aðeins brot úr einum hundraðshluta af efni 
alheimsins?“ 

Björn: „Já. En við skulum ekki gleyma því að þau eru injög þýð- 
ingarmikil vegna þess að líf byggist á þeim.“ 

Tryggvi: „Mér skilst nú raunar að líf byggist á öllu efni jafnt - að 
ekkert megi vanta?“ 

Björn: „Það er auðvitað rétt líka. Petta er allt ein þrónnarkeðja - 
ljós - orka - efni - líf.“ 


155 


Pétur: „En þegar við tölum um efni, -eigum við venjulega við fast 
áþreifanlegt efni. Hvað er fast efni mikill hluti af okkar sól- 
kerfi?“ 

Björn: „Þokan sem sólkerfi okkar myndast úr er gerð að lang- 
mestu leyti úr efnum sem eru eða geta verið loftkennd við 
venjulegt hitastig á jörðinni.“ 

Sigurður: „Hvað áttu við nákvæmlega með orðunum: að lang- 
mestu leyti?“ 

Björn: „Ég á við að 99.8% af efnuin sólkerfisins séu loftkennd, 
eða volatiles, sem er latína og þýðir efni sem fljúga.“ 

Hanna: „Og föst efni þá aðeins 0.02% af öllu efninu?“ 

Björn: „Já, það er sagt svo.“ 

Sigurður: „En þessi loftkenndu efni geta frosið á jörðinni? Er það 
ekki, Baldur?“ 

Baldur: „Nei, tæplega. Nema vatn eins og allir vita sem frýs við 0 
á Celsius. En það þarf 77.7 stiga frost til að ammóníak frjósi, og 
meira frost til að hin sex frjósi, helíum t.d. frýs undir þrýstingi 
við 272.2°C.“ 

Oktavía: „Nú. Þetta er gott og blessað. En höfuin við kömist að 
því, hvert er eðli efnisins samkvæmt heimsmynd okkar tíma? 
Erum við orðin sannnála um það?“ 

Pétur: „Já. Þessi venjulega myndokkar er að efnisheimurinnsé 92 
mismunandi frumefni. Og þau eru gerð úr örsmáum efnis- 
Ögnum sem við nefnum atóm. Þau tengjast síðan öðrum atóm- 
um á ýmsa vegu og mynda saineindir.“ 

Oktavía: „Já. Þetta veit hvert barn en þetta er ekki heimsinynd 
okkar tínia. Þetta er heimsmynd sem leið undir lok fyrir alda- 
mót.“ 

Baldur: „Ekki neina að nokkrul eyti.“ 

Hanna: „Má ég biðja um upprifjun?" 

Björn: „Um 1890 sögðu menn að atómið væri eins og billjardkúla, 
síþétt, hin smæsta efnisögn sem ekki verður klofin í neitt 
minna.“ 

Hanna: „En atómið er ekki hin smæsta efnisögn?“ 

Björn: „Nei, eins og við höfum séð þá er langt frá því. í stóru 


156 



atóini geta verið uin 300 atómagnir. En atómið er þó að lang- 
mestu leyti tóni, eins og við nú vitum.“ 

Pétur: „Venjuleg billjardkúla er þá auðvitað líka að mestu leyti 
tóm eða ekkert?“ 

Baldur: ,,Já. Við notum hana aðeins sem líkingu vegna þess að 
okkur virðist hún vera síþétt.“ 

Hanna: „Hvers vegna virðast hlutir þéttir sein eru þó næstum ein- 
göngu tómarúm?“ 

Baldur: „Það er vegna hraða hinna minnstu efnisagna.“ 

Hanna: „Ég skil þetta nú ekki.“ 

Baldur: „Við verðum að skilja að efni er fyrst og fremst breyting. 

Það er hreyfingin sem gerir efnið þétt og áþreifanlegt.“ 

Pétur: „Áttu við að ef allt efni stöðvaðist í okkur og borðinu 
hérna . . .“ 

Oktavía: „Já. Þá hyrfum við. Og borðið líka.“ 

Pétur: „Það er fremur ótrúlegt. “ 

Björn: „En satt.“ 

Stefán: „Ég leyfi mér að setja fram þá kenningu; þá fræðilegu til- 
gátu - þó að hún væri ekki til annars en fella hana, þá gerði hún 
samt sitt gagn. Já, þá tilgátu að ekkert tóinarúm sé til, - og 
ekkert efni.“ 

Pétur: „Ha, ha, ha.“ 

Sigurður: „Þama kom það.“ 

Baldur: „Svona kenningar koma fram í hverri viku.“ 

Planna: „Við hvað áttu, Stefán, með þessu? Ekkert efni? Ekkert 
tóm?“ 

Stefán: „Ég á við það að við eigum ekki að líta á heiminn sem 
tómarúm og atómkjarna eða róteindir eða kvark, heldur sem 
geislun. Sem ljós, sýnilegt og ósýnilegt Ijós sem fyllir allt 
tómið.“ 

Oktavía: „Og það er ekkert tóm til vegna þess að tómið er fyllt af 
geislun?“ 

Stefán: „Það er það sem ég á við.“ 

Sigurður: „Og efnið?“ 

Stefán: „Efnið er ekki til nema sem misjafnlega sterkir orku- 

157 


cw 



punktar. Þeir eru því í eðli sínu líka geislun eða ljós. Allter uni- 
breytt ljós. Allt efni má skýra sem verkanir á orkueiningar frá 
þessum fjóruni kröftum sem stýra öllu í tilverunni. Kröftununi 
fjórum sem í upphafi voru eitt og eru eitt í innsta eðli sínu. - 
Alheimslegt lögmál.“ 

Baldur: „Égheld að alheimurinn byggist á stratónum oggeislun.“ 
Séra Ögmundur: „Og ég held að í upphafi sé andinn og allt sé frá 
honum komið.“ 

Tryggvi: „Mín skoðun er hins vegar sú að vísindamenn verði að 
leita að nýjum nú óþekktum grundvelli. Grundvelli sem allt 
kemur frá, efni, orka, líf, andi. Og allt hverfur til, -til þesseins 
að birtast að nýju.“ 

Sigríður: „Æi. Ég veit ekki hvað ég á að halda. Kannski finnst mér 
rétt að segja það sem allar kynslóðir sögðu á undan okkur.“ 
Hanna: „Hvað?“ 

Sigriður: „Allt þetta kom frá guði. Allt þetta er verk guðs. Allt 
hverfur þetta aftur til guðs.“ 

Pétur: „Við getum þvf miður ekki haft hann með í heims- 
myndinni.“ 

Hanna: „Hvers vegna ekki?“ 

Pétur: „Brotá reglunni.“ 

Hanna: „Hvers vegna brot á reglunni?“ 

Pétur: „Það er ekki hægt að mæla hann.“ 

Sigríður: „Þá er ég hrædd um að við verðum að breyta reglunni. “ 
Pétur: „Það er engin leið.“ 

Sigríður: „Þá er ég hrædd um að við verðum að bíða lengur eftir 
skynsamlegri heimsmynd.“ 

Björn: „Ég hef ekkert á móti iieinu af þessu. Þetta eru eðlilegar 
tilgátur. En allar tilgátur þarf að sannreyna. Þær sem reynast 
rangar þjóna oft mikilvægu hlntverki líka.“ 

Baldur: „Og kenningar geta reynst réttar þótt þær hafi ekki verið 
annað en heppnistilgátur." 

Steinunn: „Og þar sem möguleikar eru fáir hljóta ýmsir að giska á 
rétta hluti, jafnvel þó að þekkinguna vanti.“ 

Hanna: „Hvað ertu að gefa í skyn með þessu?“ 


158 



Steinunn: „Það að gildi heimsmyndarinnar felst ekki fyrst og 
fremst í svona niðurstöðum, heldur í forsendunum, tilraunun- 
um, rannsóknunum, hinni löngu og erfiðu leit heiðarlegra vís- 
inda.“ 

Sigurður: „Já. Þetta er satt. Við mættum sýna þessum mönnum 
meira þakklæti. Frá þeim höfum við hina raunverulegu þekk- 
ingu okkar.“ 

Pétur: „Og það er samt margt, hefði ég haldið, sem þarfnast nán- 
ari skýringa.“ 

Sigurður: „Hvað?“ 

Pétur: „Það er fyrst og fremst þessi augljósa staðreynd, sem allir 
hafa verið að afsanna, að efnið er þétt, - gagnvart okkur. Það 
fer hér enginn í gegnum borðið eða veggina eða annað fólk. Við 
rekumst á þetta allt. Erum stöðvuð af þessari gallhörðu stað- 
reynd að efnið er fast og þétt. Samkvæmt þessu sem hér hefur 
verið sagt ættum við að fara í gegnum allt efni vegna þess að það 
á annað hvort ekki að vera til ellegar þá svo lítið í samanburði 
við tómarúmið að allt efni jarðarinnar kæmist hér inn á stofu- 
gólfið ef það væri alþétt. Já efnið á að verasvo lítið samanborið 
við tómanimið að því megi líkja við efnisagnir (ef það þá eru 
ef nisagnir) sem eni eins og tvö skip þar sem annað er statt á Ind- 
landshafi og hitt fyrir norðan ísland. Þó við værum hér á ein- 
hverri fleytu á heimshöfunum þá væri næstum útilokað að við 
mundum rekast á annað skip.“ 

Oktavía: „Og hvað á þetta allt að þýða? Hverju ertu að mótmæla? 
Þessu hlutföll eru rétt. Það eru sannaðar staðreyndir.“ 

Pétur: „Það sem þetta á að þýða er það að ef þetta væri rétt þá 
gætum við öll gengið út í gegnum veggina, gegnum borðið. Ég 
gæti gengið í gegnum þig án þess að rekast á neitt. Ég sæi ykkur 
ekki. Efnið í ykkur væri svo hverfandi lítið að þið yrðuð bara 
tóm í mínum augum.“ 

Baldur: „Þetta er raunar alveg rétt hjá þér, Pétur. Þannig mundi 
þetta vera ef allt efnið stæði kyrrt. -Ef þeir hlutir sem átóm er 
byggt úr stæðu kyrrir yrði efnið okkur ósýnilegt og alls ekki 
áþreifanlegt." 


159 



Pétur: „Petta er nú ofvaxið mínum skilningi.“ 

Oktavía: „Þú verður að skilja það, Pétur minn, að efni sem við 
upplifum er allt skapað með hreyfingunni. Efni okkar er 
hreyfing.“ 

Pétur: „Ég er engu nær að skilja þig. Þú ert alltaf uppi í skýj- 
unum.“ 

Oktavía: „Tökum þá eitthvað sem er alveg við nefið á þér.“ 
Pétur: „U-hu. Kaffibollinn. Hann er við nefið á inér. Láttu hann 
hverfa.“ 

Oktavía: „Jæja þá. Kaffibollinn. Sendu hannk ringum jörðina á 
miklum hraða. Segjum á einni sekúndu.“ 

Pétur: „Senda hann kringuin jörðina. Til hvers?“ 

Oktavía: „Það er ekki spurningin, - heldur það hvað gerist ef 
hann fer á einni sekúndu hringinn í kringuin jörðina.“ 

Pétur: „Það gerðist ekki mikið. Ég held að það sé ekki mjög gott 
efni í þessum bolla, - leir. Hann einfaldlega leystist upp.“ 
Oktavía: „Já. Jú. Jæja. Þetta kann að vera rétt. En við skuluin 
segja að í honumséefnisemekki leysist upp, ósvikið efni. Hvað 
gerðist þá?“ 

Pétur: „Hvað gerðist?“ 

Oktavía: „Hann myndaði efnishring utan um jörðina. Með því að 
fara. nógu hratt kringum jörðina myndaði hann efnishring sem 
yrði sýnileg, áþreifanleg og inælanleg staðreynd á öllum þeim 
stöðum sem hann færi yfir. Þú stöðvar hann. Og hvað þá? Þessi 
mikli hringur sem náði utan um alla jörðina, hvað verður þá um 
hann? - Ekki til! - Þetta, Pétur minn, er leyndarmál hins fasta 
efnis. Okkar festa efni er hreyfing. Ekki meir.“ 

Pétur: „Hreyfing hvers?“ 

Oktavía: „Ljóssins, sem breyttist í orku og efrii.“ 

Pétur: „Phah!“ 



XI 


Hvað er líf? 


Pétur: „Erum við ein í heiminum?“ 

Oktavía: „Ein í heiminuni? Við hvað áttu?“ 

Pétur: „Erum við einu hugsandi verurnar í öllum alheiini?" 
Oktavía: „Hvernig getur þér dottið annað eins og þetta í hug?“ 
Pétur: „Ég las það í blaði.“ 

Sigurður: „Hvaða blaði?“ 

Pétur: „Það stóð í einhverju af jólablöðunum í fyrra.“ 

Sigurður: „Og á hverju byggði blaðamaðurinn þessa skoðun?“ 
Pétur: „Það var nýbúið að senda geimflaug til Satúrnusar. Þar er 
ekkert líf. Og blaðamaðurinn sagði að allar líkur bentu til að við 
værum þess vegna ein í ölluni alheiminum.“ 

Oktavía: „Þetta erhræðilegtrugl." 

Porsteinn: „Það eru til vísindamenn sem eru honuin samdóma.“ 
Baldur: „Trúmenn. Ekki vísindamenn." 

Pétur: „Erum við þá ekki ein?“ 

Baldur: „Nei.“ 

Hanna: „Og þessi fullyrðing er vísindaleg afstaða?“ 

Björn: „Já. Ég tel það. Ef við fjöllum um bestu upplýsingar sem 
við höfum af strangri rökfræði þá er það niðurstaða sanng jarnra 
vísindamanna að í vetrarbrautinni okkar einni saman séu sex 
hundruð ogfimintíu milljónir byggðra hnatta.“ 

Hanna: „Byggðir mönnum?“ 

Björn: „Byggðir verum á öllum stiguni þróunar. Sumar ættu 
tímans vegna að vera komnar miklu lengra en mannkynið.“ 


Hcitmmynd okkor <(nn - U 


161 



Pétur: „En livað halda þá þessir menn að lil séu margir hnettir 
byggðir lífverum í okkar þekkta alheimi?“ 

Þorsteinn: „í*að yrði samkvæmt þessu meira en tvær billjónir 
billjóna af byggilegum hnöttum." 

Sigurður: „Þetta eru tvö afar sundnrleit sjónarmið.“ 

Björn: „Við skulum fella það fyrra algerlega út úr heimsmynd 
okkar.“ 

Pétur: „Samt er það staðreynd að við þekkjum ekki líf nema 
aðeins á einni reikistjörnu, jörðinni.“ 

Baldur: „En einmitt með því að athuga hvernig líf varð til á jörð- 
inni sjáum við að líf hér er alls ekkert einangrað fyrirbæri. Sama 
þróun fer fram í alheimi.“ 

Pétur: „Þú verður þá að sanna það.“ 

Baldur: „Við höfum þegar sýnt fram á áður að þróun lífsins er 
beint framhald af þróun efnisins og jafn óhjákvæmileg um allan 
alheiminn.“ 

Séra Ögmundur: „Nú vita menn að líf kviknar ekki af sjálfu sér. 
Allt lff er af lífi fætt, segja náttúruvísindamenn. Samt er ekkert 
líf í upphafi. Hvernig byrjar þá líf á jörðinni og annars staðar?“ 
Porsteinn: „Ég hélt að þróunarkenningin skýrði það alveg nógu 
vel.“ 

Séra Ögmundur: „Gerir hún það? Líf kemur aðeins frá fyrra lífi. 
Og það líf kemur frá fyrra lífi og þannig endalaust. Ertu ekki 
kominn út í sömu vandræðin og maðurinn sem sagði að jörðin 
stæði á skjaldböku og þannig endalaust? Hvað eru margar ár- 
billjónir í sögu alheimsins án lífs? Einhvers staðar byrjar hið 
fyrsta líf. Og hvaðan kemur það? Út úr dauðanum? Er það ekki 
hið eina rökrétta svar? Og þér finnst samt ekki vera um neina 
mótsögn eða vandamál að ræða?“ 

Baldur: „Ja. Við vitum að allt líf þróast. Og allt efni þróast að því 
marki að líf getur orðið til. Landamærin eru óljós. En skýringin 
er að þróunin gerist á mjög löngum tíma.“ 

Séra Ögmundur: „Mér finnst þetta ekkert svar. Þú ert aðeins að 
reyna að fara í kringum vandamálið. Hvernig kom líf frá algjör- 
lega dauðum alheimi?“ 


162 



Stefán: „Við fáum aldrei vit í heimsmyndina með þessu móti. Er 
öruggt að efnið sé upphaf heimsins?“ 

Séra ögrnundur: „Nei. Það er ekki öruggt. Það er ekki einu sinni 
sennilegt.“ 

Björn: „Ég held að það yrði aldrei neitt vit í þessu nema menn 
viðurkenni að ef ni, orka, vitund og líf eigi sér sama grundvöll. “ 
Stefán: „Ég hef tilhneigingu til að vera þessu sammála. Allar 
aðrar skýringar leiða okkur út í heimsmynd sem er alltof mót- 
sagnakennd til að vera sannfærandi.“ 

Séra Ögmunclur: „Meira en það, - hrein vitleysa. Til dæmis að 
efni verði til úr ekki-efni, vitund úr vitundarleysi og líf úr 
algerum dauða. Ég fæst aldrei til að sætta mig við slíkaspeki, - 
þó hún sé af einhverjum kölluð vísindi." 

Baldur: „Ég held þið reiknið ekki með þessum óskaplega Ianga 
tíma. Ég held að hann skýri allt.“ 

Stefán: „Ég get alls ekki skilið þessi rök, - að breyting frú dauða til 
Iífe hætti að vera breyting frá dauða til lífs ef aðeins breytingin 
gerist á nógu löngum tíma.“ 

Hanna: „En hvað er það þá sem gerist? Hvernig verður líf til?“ 
Baldur: „Fyrstu og einföldustu lífsformin mynduðust úr kjarna- 
sýrum og eggjahvítuefnum." 

Sigurður: „Og hvernig mynduðust þau? Hljóta þau ekki að hafa 
myndast úr dauðu efni?“ 

Séra Ögmundur: „Mér sýnist þetta allt afar nálægt því að mega 
kallast kraftaverk." 

Pétur: „Lífið hefði getað borist utan úr geimnum.“ 

Séra Ögmundur: „Fað breytir vandamálinu á engan hátt. Sama 
þróun gerist alls staðar að mér skilst. Dautt efni er alls staðar á 
undan lífi samkvæmt ykkar kenningu. Auk þess gera sólarvind- 
ar og geimgeislar þetta ósennilegt.“ 

Oktavía: „Nú. En málið er samt einfalt. Lífið er staðreynd. Þess 
vegna er það líka staðreynd að lífið varð til á jörðinni. En 
hvernig?“ 

Baldur: „Þegar fyrsta lífið myndaðist voru aðstæðurnar allt öðru 
vísi á jörðinni en þær eru nú.“ 


163 


Pétur: „Hvernigþá?“ 

Balclur: „ífyrsta lagi var ekkert Iffríki. Nýtt lífvar f friði fyrir öðru 
lífi. Hitastig og gufuhvolfið var annað. Þar var meira af koltví- 
sýringi. Ekki köfnunarefni og súrefni, heldur köfnunarefni og 
koltvísýringur. Og ekki heldur ózón í efri lögum gufuhvolfsins. 
En það er þetta ózónlag sem aðallega stöðvar útfjólubláa geisla 
sólarinnar. Þess vegna er við þessar aðstæður miklu meiri 
geislavirkni.“ 

Sigurður: „Það sem þú ert að segja er að í fyrsta lofthjúpnum voru 
sérstök skilyrði til lífs?“ 

Baldur: „Já. í fyrsta lofthjúpnum er ammóníak, metan og vatns- 
gufa.“ 

Hantia: „Við hvað áttu með fyrsta lofthjúpnum? Eru þeir fleiri en 
einn?“ 

Balclur: „Já. Hann breytist ineð tímanum. Gufuhvolf tvö myndast 
þegar útfjólubláir geislar sólarinnar kljúfa vatnssameind og að- 
greina súrefnið. Gufuhvolfið verður þá köfnunarefni, koltví- 
sýringur og vatnsgufa. Priðja gufuhvolfið myndaðistsíðar. Súr- 
efni og vatnsgufa urðu til vegna gróðursins.“ 

Pétur: „Já. En hvernig verður líf til?“ 

Baldur: „Líf verður til úr ákveðnum atómum sem raðast niður á 
réttan hútt. Þessi efni eru kolefni, vetni, súrefni, köfnunarefni 
eða nítur, fosfór og brennisteinn.“ 

Oktavía: „Og þú átt við að þau raðist saman á réttan hátt af til- 
viljun?“ 

Baldur: „Já. Þessi langi tími .. .“ 

Stefán: „Gersamlega útilokað. Til þess erjafnvel allra einfaldasta 
samsetning alltof flókin. Allur aldur alheimsins nægði ekki til 
að hitta af tilviljun á einföldustu gerð af eggjahvítusameind.“ 
Hanna: „Svo að lífið getur ekki skapast af tilviljun?“ 

Stefán: „Nei. Því get ég aldrei trúað.“ 

Pétur: „Hver ætti að stjórna því?“ 

Oktavía: „Úr hverju eru eggjahvítuefnin?“ 

Balclur: „Úr aminósýrum.“ 

Hanna: „Eru þær þá líf?“ 


164 




Baldur: „Þær eru landamærin milli lífs og dauða. li 
Sigurður: „Úr hverju myndast þær?“ 

Baldur: „Úr einfaldari einingum eins og metan og ammoníaki.“ 
Pétur: ,,Ég spyr aftur, eru engar líkur til að efnið hafi raðast rétt 
niður af tilviljun á nógu löngum tíma?“ 

Björn: „Líkurnar til þess eru minni en einn á móti 10 ,(l ° - tíu í 
hundraðasta veldi. Einn á móti 100 stafa tölu.“ 

Séra Ögmurulur: „Sem sagt engar.“ 

Björn: „J<1. Sem sagt engar.“ 

Baldur: „Ég hef aldrei sagt að þetta gerðist af hreinni tilviljun. 
Auðvitað eru viss lögmál sem stjórna þessu eins og öllu öðru í 
okkar skipulögðu tilveru.“ 

Sigurður: „Hvaða lög eru það þá, sem stjórna þessu?“ 

Baldur: „Þetta eru vel þekkt lögmál í efna- og eðlisfræði, þannig 
að þróunin verður að lúta ströngum reglum og fremur þröngu 
vali.“ 

Oktavía: „Getur ekki einhver svarað mér skýrt og afdráttarlaust 
þegar ég spyr: Hvernig verður fyrsta lífveran til á jörðinni?“ 
Baldur: „Jú. Samkvæmt heimsmynd okkar tíma er svarið þetta: í 
lofthjúp jarðarinnar koma fram þessi efni: koltvísýringur, 
kolmonoxíd, köfnunarefni, vetni, ammóníak, metan og loks 
vatn. Þetta er hinn efnafræðilegi grundvöllur. Og þegar hér er 
komið sögu, gerist þetta sem sumir kalla kraftaverk. Útfjólubláu 
geislarnir leika um þessi efni, eða þá að eldingu slær niður. 
Mikill kuldi gæti líka verið orsökin. Eitthvað af þessu eða þetta 
allt. Og fyrstu amínósýrurnar verða til.“ 

Sigurður: „Hvar verður þá lífið til?“ 

Baldur: „Landamærin eru óljós. En við getum sagt að líf verði 
fyrst til í loftinu. Stórar lífrænar sameindir myndast fyrst í gufu- 
hvolfinu. Þær falla síðan í hafið og þróast þar í langan tíma þar 
til hin fyrsta fruma myndast." 

Oktavía: „Oghértekurlíffræðinokkarviðmeðsögunni umfjöru- 
pollinn og allt það?“ 

Baldur: „Já. Það sem síðar gerist í sögu lífsins á jörðinni er auð- 
rakin saga og öllum kunnug.“ 


165 


Hanna: „Ekki öllum. Sumir meira að segja neita henni.“ 
Porsteinn: „Sumir neita staðreyndum eins lengi og hægt er, - og 
sumir lengur!“ 

Pétur: „Geta menn sannað þessa byrjun á tilraunastofum?“ 
Baldur: „Já. Reynt hefur verið að inynda aðstæður svipaðar og í 
gufuhvolfi eitt.“ 

Sigurður: „Og hvað gerðist þar?“ 

Baldur: „Aminósýrur byrjuðu strax að myndast og margbreytileg 
þróun til lífs fór af stað.“ 

Oktavía: „Og þetta sannar að líf byrjar auðveldlega og óhjá- 
kvæmilega við þessar aðstæður.“ 

Baldur: „Já.“ 

Pétur: „Svo þetta er þá mjög einfalt þegar öllu er á botninn 
hvolft?“ 

Baldur: „Ég veit það nú ekki. Pað tók alheiminn árbilljónir að 
skapa þessar aðstæður á okkar jörð.“ 

Oktavia: „Þú sagðir að sama þróun gerðist um allan alheim hvað 
snertir þróun efnis og síðar lífsins. En fyrst líf er ekki einangrað 
fyrirbæri bundið við okkar jörð, ættum við þá ekki að sjá ein- 
hver inerki um allra frumstæðustu lífsameindir á loftsteinum 
sem berast hingað utan úr geimnum?“ 

Sigurður: „Petta hlýtur að hafa verið rannsakað.“ 

Baldur: „Já. Um tvö þúsund loftsteinar hafa verið rannsakaðir.“ 
Pétur: „Og sýna þeir einhver jar sameindir í ætt við líf?“ 

Baldur: „Nei. Ekki svo ég viti. Peir eru næstum allir úr járni eða 
öðrurn efnum sem ekki eru grundvöllur fyrir lífi.“ 

Björn: „En hvað með Carbonaceos chondrites loftsteina? í þeim 
er eitthvað af vatni og kolefni.“ 

Þorsteinn: „Já. Peir eru mjög fágætir. Það verður að rannsaka þá 
straxogþeirfalla.“ 

Oktavía: „Þeir hafa þá fundist og verið rannsakaðir?“ 

Þorsteinn: „Já. Þeir hafa fundist.“ 

Sigurður: „En sýna þeir nokkur merki um líf?“ 

Þorsteinn: „Já. Á slíkum steini sem fannst 1969 í Ástralíu reynd- 
ust 18 misinunandi kjarnasýrur.“ 


166 




Hanna: „Er þetta það eina?“ 

Þorsteinn: „Nei, nei. í lok ársins 1973 fundust loftsteinar sem 
reyndust vera með vott af svonefndum fitusýrum sem eru uppi- 
staðan í dýrafitu.“ 

Pétur: „Gæti þetta ekki hafa myndast hér?“ 

Þorsteinn: „Nei. Þróun þessa frumlífs er allt önnur en okkar hér á 
þessari jörð.“ 

Sigurður: „Pessar einingar í þessum loftsteinum eru þá eiginlega 
ekki líf?“ 

Þorsteinn: „Nei. En þær hafa þróast í áttina til þess sem við 
köllum líf.“ 

Oktavía: „Svo þetta styður þá kenninguna um að líf þróist um all- 
an alheiminn þar sem þessi skilyrði eru fyrir hendi?“ 

Þorsteinn: „Já. Það virðist svo að segja, -óhjákvæmilegt.“ 
Hanna: „En hvenær byrjar þá lífið?“ 

Þorsteinn: „Á jörðinni?“ 

Hanna: „Já.“ 

Baldur: „Ef við miðum við steingerfinga sem hafa fundist, þá eru 
þeir elstu 600 milljón ára gamlir.“ 

Oktavía: „Og jörðin er 4.600 milljón ára gömul.“ 

Baldur: „Já.“ 

Sigurður: „Það þýðir fjögur þúsund milljón ár án lífs.“ 

Stefán: „Þetta getur held ég ekki staðist. Svona langur tími án lífs. 
Og svo allt í einu líf.“ 

Björn: „Já. Og þegar þessir steingerfingar eru athugaðir sést að 
þetta eru margbreytilegar lífverur sem hljóta að eiga langa 
þróunarsögu að baki. Lífið hlýtur að hafa byrjað miklu fyrr. - 
Eða hvað?“ 

Pétur: „Það er augljóst. Ekki hafa þessar lífverur komið skyndi- 
lega úr engu.“ 

Oktavía: „En eru til nokkrar sannanir um að eldri lífverur hafi 
verið til?“ 

Þorsteinn: „Já. Það hafa raunar fundist merki um eldra líf.“ 
Björn: „Það hafa fundist leifar af smásæjum lífverum á klettum 

167 


Cw 


sem eru að minnsta kosti 3.200.000 ára gamlar og ef til vill 
eldri.“ 

Sigurður: „Svo að tímabil hinnar líflausu jarðar er þá tniklu 
styttra?“ 

Porsteinn: „Já. Það hefur sennilega staðið yfir aðeins í þúsund 
inilljón ár, og tímabil lífsins er þá orðið meira en þrefalt 
lengra.“ 

Hanna: „Hvers vegna byrjar líf ekki strax?“ 

Baldur: „Fyrstu fimm hundruð ármilljónirnar er jörðin að kólna 
og höf og lofthjúpur að skapast. Ætli það hafi veitt af næstu 
fimm þúsund ármilljónum til að breyta hér efni í líf?“ 
Sigurður: „Og hvað halda tnenn þá að líf geti verið lengi á þessari 
jörð?“ 

Baldur: „Það tala margir um að sennilegur aldur sólarinnar sé 12 
árbilljónir.“ 

Oktavía: „Svo fratntíð lífsins á jörðinni getur orðið mikil.“ 

Pétur: „Já. Eftir þessu ætti líf að geta þróast í sjö þúsund milljón 
ár til viðbótar.“ 

Sigurður: „Þetta þýðir það að tímabil dauðrar náttúru er aðeins 
8% af sögu jarðarinnar. En saga lífsins getur orðið 92% af 
þessari sögu?“ 

Baldur: „Það gæti orðið.“ 

Stefán: „Ef maðurinn hagar sér ekki eins og fáviti.“ 

Séra Ögmundur: „Og engin stórslys henda.“ 

Hanna: „Og þú heldur að þessi sama saga gerist á öðrum stöðum 
í Vetrarbrautinni?“ 

Þorsteinn: „Já. Á ýmsum öðrum stöðuin, einkum á útjöðrum 
hennar.“ 

Oktavia: „Og hvað lialda menn þá að það sé líf á mörgum reiki- 
stjörnum í vetrarbrautinni okkar?“ 

Björn: „Eins og ég hef áður sagt þá hafa menn áætlað að það sé líf 
á meira en 600 milljón hnöttum í okkar vetrarbraut.“ 

Pétur: „Þetta eru hnettir sem eitthvert líf er á?“ 

Björn: „Já.“ 

Sigurður: „En þeir hnettir sem hafa þróað líf?“ 


168 



Hanna: „Til dæmis lífverur sem gerðar eru úr mismunandi frumu- 
hópum?“ 

Björn: „Þeir eru áætlaðir um 433 milljónir.“ 

Hanna: „Það er undarlegt að menn skuli svara svona spurn- 
ingum.“ 

Pétur: „Þetta eru allt sanngjarnar og rökréttar ályktanir af mælan- 
legum staðreyndum.“ 

Oktavía: „Má ég þá færa mig upp á skaftið og spyrja um hnetti í 
Vetrarbrautinni þar sem er að finna landdýr?“ 

Björn: „Já. Þeir hnettir ættu að vera um 416 milljónir.“ 

Sigurður: „Þá er aðeins lokaspurningin eftir um líf á hnöttum í 
vetrarbraut okkar . . 

Pétur: „Já. Hvað inargir ineð vitsmunaverur eins og okkur . . ?“ 
Baldur: „Verur sem koinnar eru með siðmenningu og tækni- 
menningu?" 

Björn: „Þær eru taldar um 390 milljónir.“ 

Oktavía: „Er það ekki mjög lítill hluti af hnöttum Vetrarbrautar- 
innar?“ 

Björn: „Jú. Mjög lftill liluti.“ 

Hanna: „Hvað lítill?“ 

Porsteinn: „Aðeins einn hnöttur afhverjum 770.“ 

Oktavía: „En hvað eigum við þá að halda um framtíð mann- 
kynsins?“ 

Stefán: „Ef það hagar sér skynsamlega og gengur ekki helveg?“ 
Baldur: „Þá gæti það jafnvel lifað í7.4 billjón ár.“ 

Þorsteinn: „Er það ekki full mikil bjartsýni?“ 

Baldur: „Jú, það er það sennilega. En það mætti gera mikið á 
styttri tíma.“ 

Stefán: „Hún tók okkur 500 ár 3 - þróunin frá fyrstu stafagerð til 
geimferða.“ 

Pétur: „Sem þýðir að við getum átt mörg þúsund slík tímabil 
eftir.“ 

Oktavía: „Þetta þýðir auðvitað ef við höldum áfram þessari rök- 
semdafærslu að líf á mörgum hnöttum er komið lengra en hér 
hjáokkur?“ 


169 


cw 




Pétur: „Að sjálfsögðu.“ 

Sigurður: „Á hvað mörgum?“ 

Björn: „Næstum öllum.“ 

Hanna: „Næstum öllum!“ 

Björn: „Já. Aðeins uin 260 ættu að vera með jafn frumstæða 
menningu og við.“ 

Séra Ögnmndur: „Ég trúi engu af þessu. Þetta eru aðeins tölur 
sem þú slærð fram.“ 

Björn: „Það geta allir sem vilja kynnst rökunum á bak við 
þessar tölur. Það er einfaldlega allt of tímafrekt að rekja þau 
hér.“ 

Pétur: „Komdu að minnsta kosti með rökin fyrir þessari síðustu 
staðhæfingu, - að verur á næstum öllum tækniþróuðum 
hnöttum í vetrarbrautinni séu komnar lengra en við.“ 

Björn: „Já. Það er auðvelt. í því dæmi er reiknað með að meðal- 
aldur siðmenningar á hver jum hnetti sé 7.4 billjón ár. Og það er 
reiknað með þróun allan þann tíma. Eftir fyrstu 5000 árin er sið- 
menningin komin á það stig að geimferðir hefjast. Eða á sama 
stig og við. Þetta þýðir auðvitað að aðeins einn af hverjum 
1.500.000 þessara hnatta hefur ekki gert meira en að ná þessu 
marki. Allar hinar siðmenningarnar eru komnar lengra.“ 
Pétur: „Þetta eru bæði sanngjarnar og rökréttar ályktanir, finnst 
mér.“ 

Stefán: „Já. Þær eru það raunar. Ogeinfaldar.“ 

Hanna: „Og þetta þýðir að aðeins 260 hnettir með tæknimenn- 
ingu af 390 milljónum í vetrarbrautinni eru komnar jafnstutt 
eða styttra en við?“ 

Björn: „Já.“ 

Oktavía: „Og allir hinir lengra?“ 

Björn: „Við komumst ekki hjá að álíta það.“ 

Hanna: „Þetta er eitt það furðulegasta sem ég hef heyrt.“ 

Séra Ögmundur: „En hvaða rök eru eiginlega fyrir því t.d. að það 
séu 390 milljón hnettir með tæknimenningu aðeins í okkar 
vetrarbraut?“ 


170 



Björn: „Eigum við nokkuð að vera að fara út í þetta,“ 

Stefán: „Já. Við viljum heyra rökin.“ 

Björn: „Gott og vel. Við sögðum að áætlaðir hnettir með land- 
dýrum væru 416 milljónir.“ 

Séra Ögmundur: „í»að hafa ekki öll landdýr tæknimenningu!“ 
Björn: „Nei. Síður en svo.“ 

Séra Ögmundur: „Ég hefði nú haldið það. Ég held að naut fari 
seint aðs míða eldflaugar!" 

Pétur: „Það reiknar enginn með að naut hefji geimferðir.“ 

Séra Ögmundur: „Með hverju reikna menn þá?“ 

Björn: „Menn reikna með að líf þróist. Spendýr koma hér fyrst 
fram fyrir 180 milljón árum. Á þessum tíma hafa þau verið í 
stöðugri þróun, ekki síst heilinn. Þá sögu þarf ekki að rekja fyrir 
upplýst fólk. Jörðin er orðin 4.6 billjón ára gömul þegar sið- 
menning og tæknimenning hefst hér. Hún á þá eftir um 60% af 
aldri sínum. Samkvæmt lögmáli um meðaltal þýðir þetta að 
40% af byggilegum hnöttum í Vetrarbrautinni eru of ungir, en 
60% ættu að vera nógu gamlir til að þar sé komin siðmenning, 
miðað við þá þróun sem við þekkjum hér.“ 

Pétur: „Og þannig fáum við út að í okkar vetrarbraut séu um 390 
milljón hnettir þar sem tæknimenning er hafin.“ 

Oktavía: „En fyrst naut breytast í menn á minna en hundrað 
milljón árum, þá hljóta menn að breytast í eitthvað annað á 7.4 
billjón árum?“ 

Sigurður: „Já. Að sjálfsögðu. En það breytir engu um þessa rök- 
semdafærslu um líf og vitsmunaverur á öðrum hnöttum.“ 
Pétur: „Og ég sem byrjaði að spyrja um það hvort við værum ein 
í heiminum!“ 

Björn: „Og margir trúa því enn að við séum ein í heiminum, - 
einu raunverulegu vitsmunaverur alheimsins.“ 

Pétur: „Og þessir menn kalla okkur trúfífl. En hvað skyldu þeir 
vera?“ 

Stefán: „En á öllum öðrum öldum hafa menn litið á það sem sjálf- 
sagðan hlut að menn væru ekki einu vitsmunaverurnar.“ 


171 



Oktavía: „Og vísindamenn kallað það hjátrú og gerfivísindi.“ 
Pétur: „Ertu að tala um verur eins og álfa og huldufólk, dverga 
eða engla?“ 

Sigurður: „Eða að sólir og hnettir séu verur?“ 

Stefán: „Þessu hafa allar kynslóðir trúað nema við.“ 

Pétur: „Eii þetta eru hindurvitni.“ 

Stefán: „Ef til vill. Ekki heimskari menn en Plató og Sókrates 
sögðu að hnettirnir væru verur.“ 

Pétur: „En auðvitað eru þær það ekki. Þær eru efni.“ 

Oktavía: „Hvað þykjumst við vita uni hugsanleg Iífsform? 11 
Sigurður: „Lfftð hefur ákveðin einkenni, hefði ég haldið.“ 
Baldur: „Já. Allt líf sem við köllum lff er byggt upp á kolefnis- 
grundvelli.“ 

Hanna: „Allt það líf sem við höfum rætt um hér að framan. Hér á 
jörðinni og á öðrum hnöttum, er það allt byggt á kolefnisgrund- 
velli?“ 

Baldur: „Já.“ 

Stefán: „Og hvers vegna skyldi líf ekki geta byggst á öðru?“ 
Pétur: „Við þekkjum ekki neitt slíkt. Og það er hér ekki til 
umræðu einusinni.“ 

Oktavía: „Hvernig veistu til dæmis að jörðin okkar sé ekki lifandi 
einstaklingur?“ 

Pétur: „Þetta er gömul vitleysa sem þarf ekki einu sinni að svara. 
Til hvers er menntun ef menn fara svo að glíma við þvílíkar 
spurningar?" • 

Stefán: „Ég held við ættum fremur að temja okkur vissa hógværð 
gagnvart svona spurningum. Hún er betri en menntahrokinn.“ 
Oktavía: „Já. Líttu t.d. á sjálfan þig, Pétur minn. Þú ert sjálfur 
samsettur úr trilljónum örsmárra fávísra einstaklinga. Hver 
þeirra ætti að vera svo gáfaður að vita að þú, herra Pétur 
Jónsson, stúd. art, sért lifandi og að sumu leyti hugsandi ein- 
staklingur? Er hlutfallið milli okkar og stærri heilda ekki það 
sama?“ 

Pétur: „Þvæla.“ 

Stefán: „Sumir halda að Vetrarbrautin sé einstaklingur. - Og 

172 





sumir halda að það sem við köllum alheim sé aðeins einn ein- 
staklingur.“ 

Pétur: „í guðanna bænum hættið þessari vitleysu. Þetta er ekki 
heimsmynd okkar tíma.“ 

Oktavía: „Ég held við megum vel skilja eftir spurningarmerki hér 
og hvar. Okkar heimsmynd er engan veginn endanleg.“ 

Séra Ögmundur: „Ég held að við ættum ekki að útiloka úr heims- 
mynd okkar það sem menn á öllum tímum hafa átt sameigin- 
legt.“ 

Sigurður: „Og hvað er það?“ 

Séra Ögmundur: „l’að er trú á yfirskilvitlegar verur. Og umfram 
allt. Trú á guð.“ 

Pétur: „Okkur var lofað, hérvið þetta borð, aðfara ekkiútíþessa 
sálina. Við samþykktum að halda okkur við mælanlegar slað- 
reyndir. Á annan hátt veirður okkur ekkert ágengt. Við verðum 
að setja okkur reglur." 

Stefán: „Þær geta líka verið hættulegar.“ 

Séra Ögmundur: „Og orðið ný trúarbrögð, - vísindatrú.“ 

Pétur: „Þið eruð erfitt fólk að raeða við.“ 

Stefán: „Engan veginn. Við föllumst samt aldrei á að afsala okkur 
í nafni einhverra vísindalegra reglna og aðferða réttinum til að 
spyrja." 

Pétur: „Auðvitað hafið þið rétt til að spyrja. En það hefur enginn 
leyfi til að bæta neinu inn í heimsmyndina sem við ekki 
þekkjum.“ 

Oktavia: „Hvað um guð?“ 

Pétur: „Við þekkjum hann ekki. Við þekkjum kraftana fjóra sem 
stjórna tilverunni: þyngdaraflið, rafsegulkraftana, sterku 
kjarnakraftana og veiku atómkraftana. Enginn vísindamaður 
hefur leyfi til að bæta þeim fimmta við.“ 

Oktavía: „Við erum ekki að því. Hins vegar hafa ágælir vísinda- 
menn upplýst að þessir fjórir kraftar sem stjórna alheiminum 
séu upphaflega einn. Ogþeir séu ennþáí innsta eðlisínu einn og 
sami mátturinn." 

Björn: „Já. Ég held mig líka við þennan grundvöll. Ég endurtek 


173 


það sem ég hef áður sagt: Það verður ekkert vit í þessari heims- 
mynd okkar nema við gerum ráð fyrir því að efni orka, andi og 
líf sé allt jafn upprunalegt ogeigi sér sameiginlegan grundvöll. “ 
Hanna: „En hver er þá niðurstaðan?“ 

Pétur: „Við skulum halda okkur við okkar reglu og ræða hér 
aðeins um líf sem hefur kolefni sem tilverugrundvöll.“ 
Sigurður: „Já. Og það þýðir að lífverur sem náð hafa því marki í 
þróun að vera með tæknimenningu geta verið á 390 milljónum 
hnatta í okkar vetrarbraut.“ 

Baldur: „Já.“ 

Stefán: „Geta verið samkvæmt þessu dæini, en þær eru það örugg- 
lega ekki.“ 

Sigurður: „Hvers vegna ekki?“ 

Stefán: „Það er fjarstæða að halda að siðmenning og tæknimenn- 
ing geti staðið yfir í svona langan tíma eins og hér er reiknað 
með.“ 

Pétur: „Hvers vegna fjarstæða?“ 

Steinunn: „Vegna þess að menningarþróun hlýtur að líða undir 
lok af ýmsum ástæðum,“ 

Séra Ögmundur: „Svo að þessi tæknivæddu hnettir eru þá færri 
núna?“ 

Steinunn: „Já örugglega. Miklu færri.“ 

Sigurður: „Svo þessi tala, 390 milljónir, er þá svar við þeirri spurn- 
ingu hvað margir slíkir hnettir hafa verið og eru í allri sögu 
vetrarbrautarinnar?“ 

Björn: „Já. Það er rétt.“ 

Hanna: „En hvað eru þessir hnettir þá margir núna?“ 

Steinunn: „Það hefur af góðum mönnum verið áætlað að sið- 
menning gæti ekki staðið yfir nema 1 /)ao af aldri jarðarinnar.“ 
Pétur: „Hvað þýðir það?“ 

Björn: „Það þýðir að aðeins einn hnöttur af hverjum 570.000 er 
nu með siðmenningu.“ 

Stefán: „Og það fækkar þeim ekki svo lítið þessum hnöttum í 
Vetrarbrautinni sem eru með tækniþróun?“ 

Björn: „Já. Þeir verða til muna færri.“ 

174 


Car.' 



Pétur: „Hvað margir? Vertu ekki að draga okkur á þessu svari. 
Getur þú ekki koinið ineð niðurstöðuna strax? Hvað eru þeir 
margir þessir hnettir í Vetrarbrautinni sem eru ineð tækniþróun 
núna?“ 

Björn: „Samkvæmt þessum áætlunum ölluin eru þeir ekki nema 
530.000.“ 

Hanna: „Það er töluvert samt.“ 

Oktavía: „Og nýir daglega að koma og hverfa?“ 

Sigurður: „Já. Það skyldu menn halda.“ 

Hanna: „Eru þetta þá endanlegar tölur?“ 

Björn: „Já. Að svo iniklu leyti sem við getum talað um endanlegar 
tölur í þessu sainbandi." 

Oktavía: „Nú. Þá er aðeins eftir að spyrja: Hvað eru þá margir 
byggðir hnettir í okkar þekkta alheimi?“ 

Björn: „Ef við göngum út frá því að Vetrarbrautin okkar sé meðal- 
stór vetrarbraut? Og vetrarbrautirnar séu alls 10 11 eða hundrað 
þúsund inilljónir þá er dæmið auðreiknað.“ 

Pétur: „Við verðum sem sagt að margfalda allar tölur í sambandi 
við Vetrarbrautina með 10 U ?“ 

Sigurður: „Já. Auðvitað verðum við að gera það.“ 

Oktavia: „Og þetta þýðir meðal annars að nú meðan við sitjuin 
hér og spjöllum sainan þá eru þarna úti í þessum órafjar- 
lægðum . . .“ 

Björn: „Já. Þarna úti í geimnum eru nú samkvæmt varfærnis- 
legum áætlunum íhaldssömustu vísindamanna siðmenntuð og 
tæknivædd samfélög á öllum þróunarstigum og flest komin 
lengra en við. Já, eins og ég sagði þá eru þau samkvæmt var- 
færnislegri áætlun ekki færri en 530 milljónir billjóna. Þetta 
verður óhjákvæmileg niðurstaða í því sem við nú köllum heims- 
mynd okkar tíina.“ 

Hanna: „En svo við snúum nú aftur til jarðarinnar. - Hvenær 
verða þar fyrstu frumurnar til?“ 

Baldur: „Áttu við frumur eins og þær frumur sem við nú 
þekkjum, - með k jarna. DNA k jarna, sem st jórna ef naskiptum 
og æxlun?“ 


175 


Hanna: „Já.“ 

Björn: „Hvort sem þú trúir því eða ekki, - þá er Iífið hugsanlega 
búið að þróast í 2000 milljón ár áður en þær verða til.“ 

Oktavía: „Hvernig er þá lífið á jörðinni þennan langa tíma?“ 

Baldur: „Menn halda að fyrstu 2000 milljón árin hafi ríkjandi lífs- 
form á jörðinni verið bakteríur og blágrænir þörungar.“ 

Pétur: „Þetta eru ekki frumur?“ 

Baldur: „Ekki eins og nú. Það má segja að þetta hafi verið mjög 
litlar frumur, - en þær höfðu engan greinilegan kjarna með 
deoxyríbósa kjarnasýrusanieindum, DNA.“ 

Sigurður: „Hver var þá munurinn á þessum tveimur fyrstu lífs- 
formum?“ 

Baldur: „Hann var sá að frumur blágrænu þörunganna gátu notað 
sólarljósið til að breyta koltvfsýringi og vatni í næringu. Bakter- 
íur höfðu ekki þennan hæfileika og urðu að breyta sér til að afla 
fæðu á annan hátt.“ 

Sigurður: „Og þróunin var hæg.“ 

Baldur: „Já. Hún var afar hæg. En samt þróun. Blágrænu þörung- 
arnir framleiddu örlítið súrefni. Samt komu fyrir 1.5 billjón 
áruin fram fyrstu frumurnar með kjarna. Og þá fyrst fór súrefni 
að aukast að marki í andrúmsloftinu og koltvísýringur byrjaði 
að minnka.“ 

Oktavía: „Og síðan fóru frumur að vinna saman, sérhæfa sig og 
mynda stærri og stærri Iífverur?“ 

Baldur: „Já. Og þá fyrst er komið að hinni eiginlegu sögu lífsins á 
jörðinni. Með fyrstu steingerfingunum sem eru aðeins 600 
milljón ára gamlir. Flóknar lífverur samsettar úr fullkomnum 
frumum virtust hafa komið úr engu. En þá átti Iífið á jörðinni 
þegar 2000 milljón ára sögu að baki.“ 


176 



XII 


Hvemig verður líf til? 


Pétur: „Ég verð að segja það alveg eins og er að ég er engan veg- 
inn ánægður með þessa fræðslu. Ég er litlu nær því að vita 
hvernig líf á jörðinni verður upphaflega til. Þeim sem segjast 
vita það er hreinlega ekki trúandi. “ 

Oktavía: „Ég álít að kurteis maður eigi að gæta orða sinna. En 
því er ekki að leyna að ég hefði gjarnan viljað fá skýrari niynd 
af hvernig efni verður líf.“ 

Þorsteinn: „Ég verð að reyna að koma til móts við ykkur. En þið 
verðið að vera sanngjörn. Það er nógu erfitt að útskýra hvernig 
efni verður til, en það er margfalt flóknara mál að útskýra 
hvernig líf verður til.“ 

Stefán: „Ber að skilja þetta svo að þú teljir þig hafa einhverja 
frambærilega skýringu á því hvernig dautt efni breytist í líf?“ 
Þorsteinn: „Já. Ég verð raunar að svara því játandi.“ 

Séra Ögmundur: „Þú ímyndarþér að það sé raunverulega hægt?“ 
Stefán: „Ég held að honum sé ekki alvara. Jafnvel vísindamenn 
geta stundum gert að gamni sínu.“ 

Séra Ögmundur: „Mér skilst, Þorsteinn, að þú ætlir að útskýra 
þetta með þróunarkenningu Danvins eins og ven jan er.“ 

Pétur: „Menn geta alveg eins efast um að jörðin gangi kringum 
sólina eins og að efast um þróun lífsins á jörðinni.“ 

Séra Ögmundur: „Það efast fáir um það. En hvernig? Það er 
spurningin.“ 

Þorsteinn: „Við verðum að gera okkur ljóst að þróunarlögmál 


177 



Darwins er aðeins f ramhald eða angi af miklu stærra grundvall- 
arlögmáli.“ 

Sigurður: „Þetta er ofurlítið loðið. Hvert er þetta grundvallar- 
lögmál sem þú talar um?“ 

Oktavía: „Og á þetta nýja lögmál að útskýra hvemig efni verður 
líf?“ 

Þorsteinn: „Já. Það er að vísu ekki auðvelt en ég held samt að það 
megi sýna fram á það.“ 

Sigurður: „Hvaða grundvallarlögmál er þetta?“ 

Þorsteinn: „Grundvallarlögmálið er þetta: Það efnasamband sem' 
verður stöðugt heldur áfram að vera til, hitt hverfur.“ 

Oktavía: „Það sem er stöðugt heldur áfram, hitt hverfur.“ 
Þorsteinn: „Já.“ 

Pétur: „En þetta segir sig sjálft. “ 

Hanna: „Hvemig stöðugt?“ 

Þorsteinn: „Það getur verið stöðugt á þrennan hátt. Það getur enst 
lengi, það sama getur komið fram mjög oft og það getur verið 
endurtekið nákvæmlega. Allt þetta skapar varanlegt ástand.“ 
Pétur: „Svo það er þá íhaldið sem gildir.“ 

Oktavía: „Þú leggur fram þinn litla skerf til að leysa heimsgátuna 
og við þökkum fyrir.“ 

Pétur: „Ha-ha.“ 

Sigurður: „Þetta á við dautt efni. En við erum að tala um líf.“ 
Þorsteinn: „Við verðum að hafa þetta grundvallarlögmál í huga til 
að skilja hvemig efni breytist í líf.“ 

Stefán: „Ég verð allur að eyrum. Ég hef aldrei heyrt um neinn sem 
hefur talið sig geta það.“ 

Tryggvi: „Svona nú. Þú varst, Þorsteinn, að tala um þýðingu 
stöðugs efnasambands.“ 

Þorsteinn: „Já. Það vita allir að atóm hafa tilhrieigingu til að 
mynda sérstakt mynstur sem verður stöðugt vegna orkunnar 
sem stjórnar þeim. “ 

Bjöm: „Náttúran sjálf velur það sem er stöðugt og hafnar hinu, - 
áttu við.“ 

Þorsteinn: „Já.“ 


178 



Séra Ögmundur: „Náttúran sjálf velur . . . segiðþið. Nú erallt í 
einu blind og dauð náttúra farin að velja og hafna, - eins og 
hctyfirdómari í réttarsal. Þarfnast þetta ekki nánari skýringa?“ 
Þorsteinn: „Við skulum sleppa öllum hugmyndum um sköpun, til- 
gang og stjórn. Þær eru óþarfar.“ 

Stefán: „Það er þín fullyrðing. - Og alltof stór biti fyrir mig til að 
kyngja.“ 

Séra Ögmundur: „Ætli hann standi ekki í fleirum?“ 

Þorsteinn: „Það er ekkert dularfullt í sambandi við þetta. Þetta 
hlýtur að gerast.“ 

Séra Ögtnundur: „Hvað hlýtur að gerast?“ 

Þorsteinn: „Það hlýtur að gerast að ný og ný varanleg föst efna- 
sambönd komi fram. “ 

Sigurður: „Og hvað svo?“ 

Þorsteinn: „Ný og ný föst efnasainbönd eru að koma fram á 
milljónum ára. Það hlaut að koma að því að loks myndaðist 
efnasainband sem líf getur byggst á.“ 

Hanna: „Það koma stöðugt fram ný og ný þar til það rétta verður 
til?“ 

Pétur: „Gott. Ágætt. Þetta styður róttæk sjónarmið.“ 

Oktavía: „Hættu þessu blaðri. Þetta kemur pólitík ekkert við.“ 
Pétur: „Það er aldrei að vita.“ 

Tryggvi: „Þú átt við, Þorsteinn, að á nógu löngum tíma hljóti af 
stærðfræðilegum ástæðum að koma upp rétt niðurröðun atóma 
til að mynda mynstur sem líf byggist á?“ 

Stefán: „Ég verð að segja að ég dáist að þessari skarpskyggni. í 
mannslíkamanum er okkur sagt að séu þúsund milljón milljón 
milljón milljón atóm, -ekki satt?“ 

Baldur: „Jú, jú. Mönnum telst svo til.“ 

Síefáti: „Já. Við sknlum láta svona mörg samskonar atóm og eru 
í mannslíkamanum í geymi á steinsteypubíl og snúa, - ja hvað 
lengi?“ 

Sigurður: „í þúsund milljón ár.“ 

Stefáti: „Gott og vel. í þúsund milljón ár látum við þetta snúast. 


Hatnsmynci okkariinm - 12 


179 




Loks hljóta atómin að mynda rétt mynstur og JónJ ónsson 
Iabbar út?“ -> 

Séra Ögmundur: „Hu, hu, hu. Já góðan daginn. Svona einfalt er 
það.“' 

Steinunn: „Ég mótmæli svona útleggingu á vísindalegri tilgátu. 

Við verðum að kanna hana af einhverju viti.“ 

Björn: „Já. Það verður að sýna liana í eins góðu ljósi og hægt er. 
Þetta er tilgáta sem varðar grundvöll í lífsskoðun allra manna 
og það er auðvitað rangt að hafna henni af misskilningi eða van- 
þekkingu." 

Hanna: „Er hún þá rétt, þessi tilgáta, að efni hafi hrist saman af 
tilvil jun og myndað líf ?“ 

Björn: „Ég er ekki að segja að hún sé nauðsynlega rétt. Ég er 
aðeins að segja að við verðum að skil ja hana áður en við getum 
hafnað henni.“ 

Pétur: „Jæja, Þorsteinn. Útskýrðu málið svo rækilega að jafnvel 
Oktavía skilji þetta.“ 

Oktavía: „Endilega. Við verðum öll að gera eins og hinn nýi herra 
jarðarinnar fyrirskipar. “ 

Sigurður: „I>að er ekki hægt að útskýra þetta eins og hverja aðra 
staðreynd. Þetta hvernig efni breytist í líf. Þetta erengin stað- 
reynd, þetta er aðeins tilgáta. Er það ekki?“ 

Baldur: „Auðvitað er þetta tilgáta.“ 

Porsteinn: ,,Það er staðreynd að það gerist, - efni breytist raun- 
verulega í líf. Það má hins vegar segja að það sé tilgáta hvernig 
það gerist. En það er mjögsennileg tilgáta.“ 

Stefán: „Er þá ekki kominn tími til að fá náriari skýringu á því 
hvernig menn halda að þetta gerist?“ 

Porsteinn: „Já. Það er auðvitað útilokað að fyrirbæri eihs og 
maður geti komið fram við það eitt að hrista saman atóm á 
• nýjan og nýjan hátt. Jafnvel þótt verið væri að til eilífðamóns. 

En þetta gerist ef aðeins um nokkra tugi atóma er að ræða.“ 
Oktavía: „Þannig að fyrir tilviljun getur að lokum myndast föst 
sameind með nokkrum tugum atóma?“ 

Stefán: „Það eru engar slíkar tilviljanir til.“ 


180 



Baldur: „Það stoðar lítið að ræða málið frá þessari hlið.“ 

Pétur: „Haltu áfram, Þorsteinn!" 

Þorsteinn: „Já, Oktavía. Þetta er rétt, það hlýtur að lokum að 
koma fram slík sameind. Og við skulum athuga að þetta þarf 
aðeins að gerast einu sinni af tilviljun.“ 

Stefán: „Einu sinni af tilviljun . . ? Já öldungis rétt. - Og það 
hefur þá vafalaust líka gerst einu sinni af tilviljun á billjón 
billjón öðrum hnöttum?“ 

Pétur: „Við erum að taía um hvernig líf varð til hér á jörðinni. Það 
hlaut að koma fram sameind sem líf getur byggst á.“ 

Sigurður: „Einmitt.“ 

Pétur: „Segðu okkurmeira.“ 

Þorsteinn: „Þessi nýja sameind var ólík öllum sameindum sem 
áður voru til.“ 

Hanna: „Hvernig þá?“ 

Þorsteinn: „Hún var með eiginleika sem engin sameind hefur haft 
á undan henni.“ 

Oktavía: „Hvaða eiginleika?“ 

Þorsteirm: „Hún hafði eiginleika til að búa til nákvæma eða 
næstum nákvæma eftirmynd af sjálfri sér.“ 

Oktavia: „Og sjá. Fram á sjónarsviðið stígur fyrsta persónan í 
öllu lífsdramanu. Sjálfsmyndarsmiðurinn.“ 

Þorsteinn: „Sjálfsmyndarsmiðurinn. Já. Þetta er nokkuð gott orð 
hjá þér. Við getum vel kallað þessa nýju sameind sjálfsmynd- 
arsmið vegna þess að hún er fyrsta sameindin sem gerir eftir- 
mynd af sjálfri sér.“ 

Sigurður: „Gerir eftirmynd af sjálfri sér, segið þið. Þarfnast þetta 
ekki nánari skýringa? Dautt efni gerir mynd af sjálfu sér! Er 
þetta sannfærandi?“ 

Þorsteinn: „Það gerist eigi að síður.“ 

Oktavía: „Jci En hvers vegna?“ 

Þorsteinn: „Þú veist eins vél og ég að við fáumst ekki við spurn- 
ingar af þessu tagi.“ 

Sigurður: „Sjálfsmyndarsmiður. Örlagasameind sem allt líf hefur 
komið frá. Þetta er stórkostlegt.“ 


181 



Pétur: „Þetta er snilldar innblástur.“ 

Stefán: „Sei, sei, já. Þið eruð djúpir eins og flatarheimspekingar í 
fimmvídda tilveru!“ 

Séra Ögmundur: „Má ég spyrja hvort þessi sjálfsmyndarsmiður er 
dauður eða lifandi?“ 

Þorsteinn: „Það er umdeilanlegt.“ 

Hanna: „En frá honum er lífið komið.“ 

Þorsteinn: „Já.“ 

Séra Ögmundur: „Hvernig? Ef mér leyfist að spyrja.“ 

Pétur: „Já. Þá er runninn upp sú stóra stund. Þetta er spurningin 
um hvernig dautt efni breytist í líf.“ 

Stefán: „Andaðu rólega. Ég hef ekki enn fengið neinar skýringar 
á þessum sjálfsmyndarsmið. -Hvernig haiín kemur fram. Hann 
kom fram fyrir tilviljun. Sagðir þú það ekki?“ 

Þorsteinn: „Jú.“ 

Stefán: „Og hann hlaut óhjákvæmilega að koma fram. Sagðirþú 
það ekki líka?“ 

Þorsteinn: „Jú. bað er stærðfræðilegt lögmál fyrir því að hann 
hlýtur að koma fram á nógu löngum tíma. - Og honum ekki of 
löngum.“ 

Stefán: „En ef eitthvað hlýtur að gerast, ekki aðeins á þessari jörð 
heldur á milljónun 1 og billjónum af öðrum hnöttum um allan 
alheiminn, - hvernig getur þú þá fullyrt að þetta gerist fyrir til- 
vil jun? Hvernig getur það sem hlýtur að gerast, - gerst fyrir til- 
viljnn?“ 

Baldur: „Auðvitað er þessu stjórnað af vissum lögmálum.“ 
Þorsteinn: „Ég á aðeins við að þessu varekki stjómað af neinum.“ 
Séra Ögmundur: „Égséekkibeturenþúhafirsjálfurtrúarlegaog 
jafnvel stjórnmálalega afstöðu til þessara hluta.“ 

Þorsteinn: „Það get ég engan veginn séð.“ 

Séra Ögmundur: „Ekki það, - nei. En er það ekki augljóst að ef 
allt gerist af blindri hendingu án st jórnar þá er þar með verið að 
segja að enginn guð sé til sem skapar og stjórnar veröldinni. - 
Og þar með falla veigamestu forsendur andstæðinga þinna bæði 
í trúmálum og stjórnmálum.“ 


182 



Oktavía: „Ef við sleppum trúmálum og stjórnmálum, hvaða 
staðreynd stendur þá eftir í þessu máli?“ 

Björn: „Sú staðreynd að sjálfsmyndarsmiðurinn, sameindin sem 
fór að gera eftirmyndir af sjálfri sér, kom raunverulega fram. 
Við vitum ekki hvað stjórnaði henni og ekki heldur hvort hún 
var lifandi eða dauð.“ 

Pétur: „Þessi útúrdúr er orðinn nógu langur. Hvernig breyttist 
efni í líf, Þorsteinn?" 

Porsteinn: „Já. Spurningin er: hvernig getur þessi sérstaka sam- 
eind smíðað eftirmynd af sjálfri sér. Og málið þarf ekki að vera 
mjög flókið.“ 

Stefán: „Ekki það, nei!“ 

Þorsteinn: „Nei. í raun og veru getur þetta verið iniklu einfaldara 
mál en menn halda. - Pessi sameind sem kemur fyrst fram í loft- 
inu og fellur síðan í hafið hefur í umhverfi sínu allt það efni sem 
hún þarf til að búa til eftirmynd sína. Sennilegast er að efnin í 
sameindinni dragi til sín samskonar efni úr umhverfinu, og eins 
og ég sagði. Það er nóg til af þeim. Þessi efni sem sameindin 
dregur til sín raðast niður á sama hátt og efnin í fyrstu sameind- 
inni. Og þannig myndast föst keðja.“ 

Björn: „Kristallar myndast á þennan hátt.“ 

Stefán: „En þeir eru dauðir.“ 

Baldur: „Þeir gætu verið forfeður okkar samt.“ 

Þorsteinn: „Kristallar mynda hvert lagið upp af öðru. En þessi 
sameind skiptir sér.“ 

Baldur: „Þessi myndasmiður þarf ekki nauðsynlega að velja 
samskonar efni. Hann getur líka valið samstæða og andstæða 
mynd til skiptis eins og saineindir gera nú.“ 

Þorsteinn: „Já. Það er rétt. Hann hefði getað það. Við vitum það 
ekki. Sjálfsmyndarsmiðurinn er löngu horfinn.“ 

Hanna: „Hvert er hann horfinn?" 

Þorsteinn: „Hann er horfinn inn í núverandi hliðstæðu sína DNA, 
- erfðaeindir; gen.“ 

Sigurður: „Og hann stjórnar okkur þaðan. - Örsmá vera sem 
aðeins vísindamenn vita að er til.“ 


183 


Baldur: „Það vita það fleiri en vísindamenn. Þetta heyrir til 
almennri menntun.“ 

Pétur: „Hver segir að þetta smásæja kríli stjórni, - mér? Ég ræð 
mér sjálfur. I>að stjórnar mér enginn.“ 

Oktavía: „O, ætli það séu nú ekki samt alls konar eiíiðir vessar í 
blóðinu sem stjórna þér meira en góðu hófi gegnir.“ 

Pétur: „Rugl.“ 

Sigurður: „Jæja. Svo sjálfsmyndarsmiðurinn dó ekki út?“ 

Þorsteinn: „Sko. Það getur verið að hann hafi breyst í DNA. Pað 
getur verið að DNA hafi tekið við af honum sem nýr og full- 
komnari sjálfsmyndarsmiður. Menn vita það ekki. Og það 
skiptir engu máli. Sjálfsmyndarsmiðurinn er upphaf lífsins og í 
fjögur þúsund milljón ár hefur hann verið að smíða og full- 
komnar tölvur sínar, - hinar svokölluðu lífverur, þar á meðal 
okkur.“ 

Pétur: „Og þú segir að hann smíði þær til að tryggja sína eigin til- 
veru?“ 

Þorsteinn: „Já. Hann er kominn úr allri hættu. Allar lífverur eru 
tölvur hans. Hann lifir í þeim. Hann er hinn raunverulegi heili 
þeirra og stjórnar þeim eftir flóknum leynistígum." 

Pétur: „Þetta skil ég ekki.“ 

Oktavía: „Kannski var það aldrei ætlun hans að tölva skildi að 
hún væri bara tölva!“ 

Stefán: „Petta tölvutal er út í loftið. Tölva er tískuorð. Maður og 
tölva verður aldrei neitt sem nokkurt vit er í að bera saman.“ 

Baldur: „Byrjaði sjálfsmyndarsmiðurinn ekki sem dautt efni?“ 

Steinunn: „Jú. En á því er grundvallarmunur. Engin tölva er nógu 
íhaldssöm til að endurtaka sjálfa sig af sjálfsdáðum endalaust. 
Jafnvel maðurinn sem skapar hana getur ekki endurtekið sig 
nógu lengi og nógu nákvæmlega til að gegna hlutverki nýs sjálfs- 
myndarsmiðs. Hvorki tölva né maður kemur í hans stað. Ef 
hann er búinn að þrauka í fjögur þúsund milljón ár býst ég við 
að hann lifi til enda lífsins á jörðinni. - í grundvallaratriðum 
óbreyttur.“ 

Sigurður: „Hann hlýtur að breytast eins og allt annað.“ 


184 



Porsteinn: „Nei. Ekki í grundvallaratriðum. Hann kemur sífellt 
með nýjar og nýjar tengingar í hverri tegund og í hverjum ein- 
staklingi jafnvel í liverjum fingurgómi. Hann breytir öllu en 
breytist ekki sjálfur í grundvallaratriðum." 

Pétur: „Þetta er dularfull vera, þessi sjálfsmyndarsmiður, sem þú 
kallar svo.“ 

Porsteinn: „Já. Hann vill lifa alls staðar að því er virðist, - niðri í 
jörðinni, ofan á jörðinni, í vatni og lofti. Þess vegna smíðar 
hann öll þessi ólíku gerfi til að gernýta alla möguleika." 

Hanna: „Sjálfsmyndarsmiðurinn, er þetta það sem menn kalla 
nú DNA, gen eða erfðaefni?“ 

Porsteinn: „U-hum.“ 

Pétur: „Og taktu eftir að hann segir að við séum aðeins vélin hans 
eða tölvan hans sem hann smíðaði til að auka valdsvið sitt, - 
alveg eins og menn smíða sér nú risatölvu til að framlengja ef 
svo má segja handlegginaogheilann,-og láta höndog heila ná 
um alla jörðina og inilljónir ljósára út í geiminn." 

Sigurður: „Furðulegt. Stórfurðulegt.“ 

Stefán: „Of furðulegt til að það sé satt. Enda er ég hræddur um að 
sagan sé ekki framsett mjög nákvæmlega.“ 

Steinunn: „En nú virðist maðurinn hafa gert uppreisn gegn þessu 
alræði erfðaeindanna, - og hann er eina líf veran sem það gerir. “ 

Hanna: „Hvernigþá?“ 

Steinunn: „Alveg frá upphafi mannúðarstefnu eða húmanisma 
hefur öll menning okkar verið uppreisn gegn sérhyggju erfða- 
e indanna. Samhyggja kemur í stað eigingirni eða sérhyggju á 
.rándýrsstiginu.“ 

Stefán: „Ég er alls ekki viss um að þetta sé rétt skilið. Ég hef grun 
um að sérhyggja og samhyggja séu skyldari en menn halda-“ 

Sigurður: „Við hvað áttu?“ 

Stefán: „Leyfðu mér að hugsa mig uni. Ég skal svara þessu 
seinna.“ 

Pétur: „Er ekki kominn tími til að svipta hulunni af sjálfsmyndar- 
smiðnum og segja okkur hvað DNA er?“ 

Þorsteinn: „Jú. DNA er fallegur spírall ofinn saman úr tveimur 


185 


löngum keðjum af litlum sameindum sem nefnast núkleótíð. 
DNA er of lítil til að sjást.“ 

Stefán: „Sem sagt: Slangan ódauðlega.“ 

Hanna: „Hvar er DNA í líkamanum?“ 
l’orsteinn: „í frumum líkamans.“ 

Pétur: „Hverri einustu?“ 

Porsteinn: „Já. Hverri einustu. í meðalmanni eru þúsund billjón 
frumur. DNA er í hverri einustu þeirra.“ 

Tryggvi: „Það þýðir að fullkoniin forskrift líkamans er í hverri 
einustu sellu?“ 

Porsteinn: „Já. Frávikin eru svo lítil að þau skipta ekki ináli í 
þessu sambandi.“ 

Tryggvi: „Pýðir þetta að í hverri einustu frumu séu fyririnæli um 
hvernig gera á þennan líkania í smæstu atriðum?“ 

Porsteinn: „Já. Það er nákvæmlega þannig. -Eins og teikning og 
verklýsing hjá byggingameistara.“ 

Stefán: „Ég held að DNA s ameindin yrði stórmóðguð ef hún 
heyrði til okkar. Hvernig er hægt að bera hana saman við bygg- 
ingameistara? DNA er samkvæint þessu milljón sinnuin færari 
skipuleggjari og hönnuður en albestu byggingameistarar.“ 
Siguriur: „En mér finnst samlíkingin góð. Getur þú útfært hana 
betur, Porsteinn?“ 

Porsteinn: „Já. Það má auðveldlega gera það. Við getum hugsað 
okkur að DNA, sem er í hverri frumu, sé heilt ritsafn af fyrir- 
mælum um hvernig byggingin á að vera. Þetta ritsafn er þá alls 
í 46 bindum. Hvert bindi nefnist litningur. Þeir sjást í smásjá 
sein langir þræðir og á þéim er röð af genum. Genin eru þá blað- 
síðurnar.“ 

Séra Ögmundur: „En hver er þá byggingameistarinn sems kipu- 
leggur þetta alít?“ 

Porsteinn: „Hann er auðvitað enginn til.“ 

Stefán: „Hvernig skýrir þú þetta þá?“ 

Porsteinn: „Skýringuna höfuin við endurtekið oft og mörgum 
sinnum. Skýringin er náttúrlegt úrval.“ 

Séra Ögmundur: „Menn þurfa að hafa vítt kok til að geta alltaf 


186 



gleypt þessa sömu gömlu skýringu sem skýrir ekki neitt. Tilvilj- 
un! Blint val! Og alltaf jafn hárrétt og meistaralega valið!“ 
Pétur: „Sleppum þessu. Hvað er það sem DNA gerir, - nákvæm- 
lega?“ 

Þorsteinn: „DNA gerir tvennt. Það fyrra er að það býr til mynd af 
sjálfu sér eins og við höfum talað uin. Og það er enginn viðvan- 
ingur í þeirri list. Þú sjálfur byrjaðir sem ein fruma með DNA. 
Nú ertu orðinn þúsund billjón frumur og allar með fullkomið 
ritverk í kjörnuni sínum, - allar með DNA.“ 

Tryggvi: „Já. En það er ekki nóg að gera fullkomna teikningu af 
húsi. Það þarf að byggja það.“ 

Þorsteinn: „Já. Ég sagði að hlutverk DNA væri tvískipt. Síðara 
hlutverkið er einmitt að byggja húsið, ef ég má halda líkingunni 
áfram.“ 

Iianna: „Áttu við að DNA stjórni líka þróun fóstursins?“ 
Þorsteinn: „Já. Það virðist gera það, - óbeint.“ 

Pétur: „Hvernig?“ 

Þorsteinn: „DNA sér um rétta samsetningu eggjahvítusameind- 
anna.“ 

Hanna: „En hvernig í ósköpunum eiga þessar örlitlu verur að sjá 
um jafn flókna byggingu og mannslíkamann?“ 

Þorsteinn: „DNA sendir út nákvæm fyrirmæli um hvar á að byrja 
og hvar á að enda hvað eina. Þessi fyrirmæli eru móttekin sjálf- 
krafa og á einfaldan hátt af amínósýrunum og þær byggja eftir 
þeim eggjahvítusameindir.“ 

Sigurður: „Það er annað að byggja upp eggjahvítusaineind en að 
byggja allan líkamann.“ 

Þorsteinn: „Þær eru byrjunin. - Aé segja þessa sögu nákvæmlega 
hér er ekki hægt. En staðreyndin er að það er DNA sameindin 
sem stjórnar byggingu hverrar lífveru.“ 

Pétur: „En getur þá þessi mikla sameind ekkert lært? Verður hún 
ekki fyrir áhrifum frá umhverfinu, sem breyta henni.“ 
Þorsteinn: „Það verður líklega að svara þeirri spurningu neitandi, 
þótt undarlegt sé. Nei. Hún breytist ekki í grundvallaratriðum. 
Hún breytir og þróar allar lífverur til þess eins að því er virðist 

187 


Ceev 



að geta sjálf haldist óbreytt af sem mestu öryggi gegnum 
milljónir kynslóða.“ 

Hanna: „Gerir hún sér sjálf grein fyrir þessu?“ 

Þorsteinn: „Nei. Að sjálfsögðu ekki. Með hverju ætti hún að 
hugsa? Hún er sér auðvitað gersainlega ómeðvitandi um starf- 
semi sína. - Alveg eins og hinn fyrsti sjálfsmyndarsmiður sem 
endurtók mynd sína þó hann væri aðeins dautt efni.“ 

Stefán: „Svona fullyrðingar finnast mér vera ákaflega óvísinda- 
Iegar. l>ú veist næstuin ekkert um hugtakið vitund, fremur en 
aðrir menn. Mér finnst það augljóst að leiðir vitundarinnar eru 
leyndar og dularfullar, vegna þess að þær eru engan veginn 
rannsakaðar að neinu gagni ennþá.“ 

Þorsteinn: „Auðvitað hafa þessar sameindir hvorki tilfinningar, 
vit eða vilja. Hvernig væri slíkt hægt?“ 

Stefán: „Hvað stjórnar þeim þá? Og hvað stjórnar því að þær 
hegða sér eins og þær hefðu tilfinningar, vit og vilja?“ 

Bjöm: „Við vitum það ekki.“ 

Þorsteinn: „l>róunin gerist einfaldlega þannig að lífverur sem eru 
hæfastar til að lifa festast í sessi en hinar hverfa.“ 

Stefán: „En DNA breytist ekki í grundvallaratriðuin og hverfur 
ekki.“ 

Sigurður: „Mér finnst þið vera farnir að endurtaka sömu hluti. 
Getum við ekki farið að komast að einhverri niðurstöðu í mál- 
inu?“ 

Sigurður: „Spurningin er ennþá: Hvernig myndast líf úr dauðu 
efni?“ 

Oktavia: „Já. Hvað segið þið um þetta: Efnið þróast í árbilljónir 
frá léttasta efni til þyngra efnis, og síðar frá einföldustu efna- 
samböndum til hinna flóknustu. Loks kemur fram eftir þessa 
löngu þróun sameind sem orðin er föst í sessi og hefur þann 
sérstaka eiginleika að geta gert eftirmynd af sjálfri sér svo henni 
fjölgar, - fyrst verður ein tvær og síðan tvær fjórar og þannig 
fjölgar henni alltaf um helming. Þetta er sjálfsinyndarsmiður- 
inn. En hanneraðeins dauðsameind þangað til húnerfrjóvguð 


188 



af Ijósinu, ef ég má nota þá líkingu. Þannig breytist þessi sér- 
stæða sameind í líf.“ 

Hanna: „Frjóvguð af ljósinu?“ 

Pétur: „Hún á við útfjólubláu geislana.“ 

Sigurður: „Svo sjálfsmyndarsiniðurinn er í fyrstu dautt efni eins 
og kristallar (sein endurtaka sjálfa sig) eða Ieir?“ 

Þorsteinn: „Já. Ég gæti fallist á það. þó að það verði að viður- 
kenna að þetta upphaf er enn í nokkurri þoku.“ 

Séra Ögmundur: „Og guð blés anda sínum í leirinn. Og hann varð 
líf.“ 

Pétur: „En þetta er guðfræði, sem við skulum halda utan við vís- 
indalega heimsmynd.“ 

Séra ögmundur: „A-á, - það er nú svo. Ætli trú og vísindi hafi 
ekki oftar farið sömu brautina en menn halda.“ 

Pétur: „En aldrei orðið samferða!“ 

Séra Ögrmmdur: „Nei. Það er alveg rétt, drengur minn. Trúin 
hefur alltaf farið á undan.“ 

Stefán: „Það er mikið til í því. Lítið bara á ævaforna hugmynd í 
. Vedabókum um atma eða atman.“ 

Hanna: „Hvað er það nú?“ 

Stefán: „Þessir gömlu hugsuðir kölluðu hann innsta kjarna lífsins. 
Hann er minnstur af öllu og öllum ósýnilegur. En hann er 
innsti kjarni hverrar lífveru. Sá sami í manni, fíl og maur. Og 
hann er neisti guðs. Ef við breyttum atma í DNA. Þarf þá svo 
miklu að breyta?“ 

Pétur: „Þetta eru bara heppniskenningar manna sein geta ekki 
hafa vitað hvað þeir voru að segja.“ 

Stefán: „Við skulum ekki segja meira en við vitum. Sannleikann 
má nálgast eftir mörgum leiðum. Og sama veruleika má sjá frá 
mörgum sjónarhornum.“ 

Sigurður: „J á. Þetta er í raun og veru alveg stórkostlegt. Sjálfs- 
myndarsmiðurinn er orðinn skýr og nokkuð sannfærandi hug- 
mynd og þar með er komið svar við hvernig dautt efni breytist 
í líf. En hvað með framhaldið?" 


189 


C:cv 



Þorsteinn: „Frainhaldið er það að þessi eina sérstaka sameind 
uppgötvar að hægt er að lifa af annarri sameind.“ 

Oktavía: „Uppgötvar, -segirþú.“ 

Stefán: „Aftur kemur það. Sameind sem ekki hefur tilfinningu 
vilja eða vit uppgötvar. “ 

Þorsteinn: Ég tek aðeins svona til orða. Petta gerist, - Þó við 
vitumekkinákvæmlegahvernig. Ogefégmáhaldaáfram . . .“ 
Sigurður: „Já. Endilega.“ 

Þorsteinn: „Ein sameind lærir að lifa af annarri, önnur lærir að 
verjast. Afsakið orðalagið.“ 

Pétur: „Hvernig?“ 

Þorsteinn: „Annað hvort með efnum sem verja hana eða þá að 
hún byggir upp varnargarð af eggjahvítuefnum í kringum sig.“ 
Tryggvi: „Og það er á þennan liátt sem DNA stníðar fyrstu frum- 
una utan um sig?“ 

Þorsteinn: „Já. Hún gæti hafa myndast á þennan hátt.“ 

Pétur: „Smíðuð af sjálfsmyndarsmiðnum utan um sjálfan sig.“ 
Þorsteinn: „Já. Hvað annað?“ 

Oktavía: „Leyfðu mér að átta mig betur á þessu: Það sem sjálfs- 
myndarsmiðurinn er að gera þarna er það að hann er að byggja 
risatölvu svo hann geti sjálf ur búið í henni og lifað í öryggi innan 
þessa nýja virkis.“ 

Stefán: „Og hér er sjálfsmyndarsmiðurinn orðinn betri hönnuður 
en bestu byggingaineistarar og meiri skipuleggjari en mestu 
hershöfðingjar.“ 

Hanna: „t>ið eigið við að hann byggi frumuna og seinna flóknari 
lífverur til að fela sig í þeim og stjórna þaðan umhverfi sínu?“ 
Þorsteinn: „Það má segja það, - óbeint að minnsta kosti.“ 

Pétur: „Ha, ha, ha. Nú held ég að þetta sé allt orðið tómt rugl hjá 
okkur. Tölvur eru ekki smíðaðar án vits. Og ég hefði gaman af 
að sjá eina af þessum ágætu tölvum hans. Hvar er hún niður- 
koinin?“ 

Oktavía: „Mér skilst að hún sitji hér á móti mér?“ 

Pétur: „Ég? Tölva? Þetta er hlægilegt. Að ég sé smíðaður af 


190 



örsmáum ósýnilegum verum til þess að þær geti lifað og 
stjórnað í gegnum mig. Hlægilegt." 

Oktavíci: „Ha, ha, ha. Já. Það er hlægilegt, -en því niiður, Pétur 
minn. Alltof satt.“ 

Hanna: „Á að skilja þetta svo að gen breyti öllum lífverum en þau 
breytist ekki? - Ekki eru þau þó eilíf?“ 

Þorsteinn: „Gen hafa möguleika á að vera eilíf. Þau geta lifað í 
milljónir ára og þau geta líka f allið með fyrstu kynslóð sinni. En 
sjálfsmyndarsmiðurinn okkarDNA heldurvelli. Hannbreytist 
ekki í grundvallaratriðum. Það er aðeins niðurröðun og teng- 
ingar sem breytast.“ 

Oktavía: „Þá ætla ég að koma með nýja tilgátu. -Það hefur aldrei 
verið nema ein lífvera til í þessum heimi. Menn halda að jörðin 
okkar hafi alið þrjár milljónir tegunda af ólíkustu lífverum og 
billjónir einstaklinga af hverri tegund.“ 

Signröur: „Og aldrei tveir eins.“ 

Oktavía: „Já. Og aldrei tveir eins. Og samt finnst mér þetta eðli- 
legasta niðurstaðan af því sem okkur hefur verið sagt hér, Þor- 
steinn, að frá upphafi lífsins á jörðinni hafi aldrei verið til nema 
ein raunveruleglífvera, - já, meira að segja ekki nema einnein- 
staklingur í rauninni. Þú segir, Þorsteinn, að sjálfsmyndarsmið- 
urinn sem alltaf er að gera mynd af sjálfum sér hafi í rauninni 
ekkert breyst ( grundvallaratriðum, - þótt hann sé sífellt að 
breyta öllu öðru. Mér f innst þetta ótrúlega einf alt og m jög sann- 
færandi dráttur í heimsmyndinni.“ 

Þorsteinn: „Ég býst við að það mætti líta á þetta á þennan hátt, - 
frá vissu sjónarhorni.“ 

Pétur: „Og ég býst við að næst viljir þú halda því fram, Oktavía, 
að það sé vel hugsanlegt að líf hafi orðið til á þennan hátt alls 
staðar annars staðar og þess vegna sé eðlilegast að segja að í 
alheimi sé í raun og veru ekki til nema ein lífvera.“ 

Stefán: „Og hvers vegna ekki?“ 

Björn: „Þetta er ekki okkar viðfangsefni. Og við skulum ekki fara 
lengra út í tilgátur af þessu tagi. Þar með er ég ekki að segja að 


191 


CtCi 



þetta gæti ekki verið rétt. Það er ekki óeðlilegt að hægt sé að 
rekja allt til einnar rótar.“ 

Oktavia: „Já. Svo svar okkar verður þá þetta: Sjálfsmyndarsmið- 
urinn, - háþróaðasta efniseind efnisheimsins, - skapaður af ár- 
billjóna þróun efnisins, frjóvgast af ljósinu, útf jólubláu geislun- 
um. Og þannig kemur hin fyrsta lífvera fram. Og liin eina. - Því 
hinar eru eftirmynd og sköpun hennar.“ 

Pétur: „Hvað þá um þig? Þá ættir þú ekki að vera til.“ 

Oktavía: „Ég er ekki ein vera. Ég er, eins og þú, samsafn af þús- 
und milljón milljón lífverum, - og raunar miklu fleirum. Og 
hver einasta þessara lífvera hefur DNA í kjarna sínum. Hver 
einasta er sköpuð og henni er stjórnað af DN A, - hinuin gamla 
sjálfsmyndarsmið.“ 

Sigurður: „Petta er furðuleg niðurstaða. Eiginlega allt of furðuleg 
til að hægt sé að trúa henni.“ 

Pétur: „Hún er vitleysa. Ég gæti alveg eins sagt að í raun og veru 
sé ekki til nema ein bók í heiminum vegna þess að þær eru allar 
samsettar úr sömu stöfum. - Bara misjafnlega raðað niður, ha, 
ha, ha.“ 

Sigurður: „Bravó, Pétur. Þetta var gott hjá þér.“ 

Oktavía: „Óvenju gott. En því miður tóinur inisskilningur. Þetta 
tvennt er gjörólíkt. Annars vegar dauðir stafir sein eru ekki 
annað en tákn, og hins vegar lifandi vera sem sannanlega hefur 
hannað og byggt allar þekktar lífverur. Hvernig er hægt að bera 
þetta tvennt saman? Ég held mér við þetta: Sjálfsmyndarsmið- 
urinn er ekki aðeins fyrsta lífveran, heldur sú eina. - Allar líf- 
verur eru eins og orkuskammtar úr einni uppsprettu og ég held 
að allt líf sé í raun og veru eitt.“ 

Stefán: „Sé þessu þannig háttað er auðvelt fyrir mig að svara 
spurningu þinni, Pétur, um eigingirni og samhyggju. Sjáðu til. 
Sjálfsmyndarsiniðurinn elskar aðeins sjálfan sig, velur aðeins 
það sem er eins og hann en hafnar hinu. Þetta er grundvöllur 
sérhyggju. En fyrst hann er alls staðar í raun og veru hinn sami 
þá verða hagsmunir heildarinnar líka hagsmunir einstaklingsins 
og öfugt. Allir hagsmunir eru raunar hagsinunir sjálfsmyndar- 


192 




smiðsins í hvaða hlutverki sem hann er og hvernig sem lífsbar- 
áttu hans er háttað.“ 

Porsteinn: „Hér held ég að við ættum að hætta. Eða öllu heldur að 
byrja. Pað er mikið starf að sanna eða afsanna tilgátuna hennar 
Oktavíu að það hafi aldrei verið nema ein lífvera á jörðinni, - 
og kannski í öllum alheimi.“ 

Pétur: „Já. Það er kominn tími til að hætta. Það er komið fram 
undir morgun. En eitt veitég eftirþessa nótt. Héðan í frá mun 
ég skipta öllum mönnum niður í tvo hópa: - Þá sem vita hvað 
gerst hefur í heiminum eftir 1965. Og hina sem vita það ekki. Ég 
sé að gamall heiinur hefur endað án þess að nokkur tæki eftir 
því, - og nýr þekkingarheimur hefur orðið til.“ 


193 


Ckv 


Cw^Jirjinal 



Kaflaheiti 

I Inngangur 

II Hverterupphafheimsins? 

III Hvað gerist í stórusprengju? 

IV Framtíð alheimsins 

V Hvemigmyndastvetrarbrautir? 
VI Vetrarbrautin 
VII Sólkerfið 
VIII Hvað er svarthol? 

IX Hvaðerljós? 

X Hvaðerefni? 

XI Hvaðerlíf? 

XII Hvernigverðurlíf til? 


195 




